ઓરમ્‌ 


વેદ-વિમર્શ 


ડૉ. રામપ્રકાશ 


(એમ.એસસી. ઓનર્સ, પીએચ.ડી., ભૂતપૂર્વ - રાજ્યસભા સાંસદ 
તથા કલાધિપતિ કાંગડી ગુરકુળ વિશ્વવિદ્યાલય, હરિદ્રાર) 


અનવાદક 


નાથભાઈ ડોડિયા 


ભાષા સંશોધક અને સંપાદક 


ભાવેશ મેરજા 


પ્રકાશક 
આર્યસમાજ 
નવાડેરા, ભરૂચ - ૩૯૨૦૦૧ 


સ્મરણાંજલિ 


આર્યસમાજ ભરૂચના ભૂતપૂર્વ મંત્રી તથા વૈદિક સાહિત્યના સંનિષ્ઠ પ્રકાશક, વિતરક અને લેખક 
શ્રી નાથભાઈજી ડોડિયાએ કરેલો આ “વેદ-વિમર્શ' પસ્તકનો ગજરાતી અનવાદ પ્રકાશિત થાય 
એ પહેલાં જ તેમન તા. ૭ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૦ના રોજ કોરોનાને કારણે દેહાવસાન થઈ ગયું. આ 
પુસ્તક તેમની યાદમાં - સ્મરણાંજલિ રૂપે - પ્રકાશિત કરી રહ્યા છીએ. - આર્યસમાજ, ભરૂચ. 


“વેદ-વિમર્શ' હિંદી પુસ્તકનો ગુજરાતી અનુવાદ 
ઉંત્વાદ્વપં 111151દ101 01 110 111 300૮ “લત-૫0ાદ્ઞાડ11', દ્ઞ111010ત 03/ 19. રિત ”િલાડ. 


લેખક : ડૉ. રામપ્રકાશ 
અનુવાદક : નાથભાઈ ડોડિયા 
ભાષા સંશોધક અને સંપાદક : ભાવેશ મેરજા (મો : ૯૮૭૯૫૨૮૨૪૭) 
પ્રકાશક : આર્યસમાજ, નવાડેરા, ભરૂચ - ૩૯૨ ૦૦૧ (મો: ૯૬૮૭૨૪૪૩૩૬) 


સંસ્કરણ : પ્રથમ, પ્રત : ૩,૫૦૦, ૧૨ ફેબ્રઆરી, ૨૦૨૨ 
(સ્વામી દયાનંદનો ૧૯૭મો જન્મદિન) 


કિંમત : ૨૦ રૂપિયા 


મુદ્રકઃ રાજ ઓફસેટ, ધોબીઘાટ, દૂધેશ્વર, અમદાવાદ 


ઓરમ્‌ 
ઝા તો ભદ્રા: દ્રત્તવો યન્તુ 


વેદ-વિમર્શ 


પ્રાચીન કાળમાં મનુષ્ય માત્રનો એક જ ધર્મ હતો અને એક જ ધર્મગ્રંથ 
હતો - વેદ. તેના જ ઉપદેશોને અનુરૂપ જીવન વ્યવહાર ચાલતો હતો. ત્યારે વિશ્વ 
એક પરિવાર હતું અને ભારતને વિશ્વગરુ માનવામાં આવતો હતો. અહીંથી 
જ સર્વત્ર જ્ઞાન-વિજ્ઞાનનો ફેલાવો થયો હતો. અંકોની ગણતરી સુધ્ધાં ભારતે જ 
વિશ્વને શિખવાડી હતી. એટલા જ માટે લોકો અંકોને “હિન્દસે' કહેતા હતા. 
પરંતુ સમય બદલાયો. વેદોની ખોટી વ્યાખ્યાઓ કરવામાં આવી. વેદમાં જે ન હતું 
તે સ્વાર્થવશ ભાષ્યકારો બતાવવા લાગ્યા. ધીમે ધીમે લોકો વેદોના ઉપદેશોને ભૂલી 
ગયા. વિભિન્ન મનુષ્યોએ પોતપોતાના ગ્રંથોની રચના કરી. અનેક મત-સંપ્રદાયો 
પ્રચલિત થઈ ગયા. પરિણામ આવ્યું - માનસિક અશાંતિ, પરસ્પર દ્વેષ, સંઘર્ષ 
અને રક્તપાત. હવે ફરીથી સમયે સુખદ પલટો માર્યો છે. દયાનંદ સરસ્વતી જેવા 
ત્રષિએ વેદોનો પુનુરુદ્દાર કરી એક નવા યુગનો પ્રારંભ કર્યો છે. 
ત્રર્ષિએ વેદોને “સર્વ સત્ય વિદ્યાઓનું પસ્તક' ઘોષિત કરી પુનઃ વેદોની તરફ 
પાછા વળવાનો નિર્દેશ કર્યો છે. પોતાના જીવનના અંતિમ દશકમાં વેદ 
વિશે તેઓએ જે કાર્ય કર્યું છે, તે સુવર્ણ અક્ષરે લખવા યોગ્ય છે. આમ છતાં 
આજે પણ વેદ અંગે અનેક ભ્રાંતિઓ પ્રચલિત છે. આમાંથી કેટલીક 
જાણીજોઈને ફેલાવવામાં આવી છે અને કેટલીક અજાણતાં. આથી અહીં કેટલાક 
મૌલિક પ્રશ્નો અંગે વિચાર કરવો યોગ્ય રહેશે. 


ઈશ્વરીય જ્ઞાનની આવશ્યકતા 


મનૃષ્ય જ્ઞાન કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરે છે ? - આ પ્રશ્ન પર દાર્શનિકોએ ખૂબ જ 
વિચાર કર્યો છે. કેટલાક પાશ્ચાત્ય વિચારકો અનુસાર મનુષ્ય સ્વયં જ્ઞાન પ્રાપ્ત 


:3 :વેદ-વિમર્શ 


કરી લે છે, તેને જ્ઞાનપ્રાપ્તિ માટે કોઈની સહાયતાની જરૂર નથી પડતી. આ 
વિચારકોમાંથી કેટલાક જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અનુભવવાદ (1311146511) દ્વારા 
માને છે. જોહ્ન લોકના મંતવ્ય અનુસાર મનૃષ્યનું મસ્તિષ્ક એક કોરા કાગળ સમાન 
છે અને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિનાં સાધન સંવેદના અથવા અનુભૂતિ (9૯115811010) તથા 
ચિંતન (૨૯11€€1011) છે. બર્કલે અને હ્રામે પણ આ જ મતનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. 
જો મનને કોરા કાગળ જેવું માની લેવામાં આવે તો તે નિષ્ક્રિય બની જાંય છે. આવું 
માનવું એ મનોવૈજ્ઞાનિક ભૂલ ગણાશે, કારણ કે મન ગતિશીલ છે અને તેમાં દરેક 
ક્ષણે કોઈ ને કોઈ વિચાર આવતો જ રહે છે. ડેકાર્ટ, સ્પિનોઝા તથા લાઇબનિઝ 
જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ બદ્ધિવાદ દ્વારા માને છે. પરંતુ એલ્ડન હક્સલેનો આ વિચાર પણ 
ઠીક જ છે કે - “બૃદ્ધિવાદ જીવનની સમસ્યાઓનું સમાધાન મેળવવા માટેનું તેના 
પોતાનામાં જ એક પૂર્ણ માઘ્યમ નથી.'' જર્મન દાર્શનિક કાન્ટના વિચાર મુજબ 
પણ સદાચાર સંબંધી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ એકલા અનુભવ કે બદ્ધિ દ્વારા સંભવ જણાતી નથી. 


આ બધા મત અમુક અંશ સુધી જ સત્ય છે. જો પ્રારંભમાં કોઈ શીખવનાર ન 
હોય તો મનુષ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી જ નથી શકતો. આ વિચારની પુષ્ટિ માટે કેટલાંક 
ઉદાહરણ પ્રસ્તુત છે : 


(૧) આજે મનુષ્યે એટલું બધુ જ્ઞાન જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું છે કે તેણે ચંદ્ર ઉપર 
જવાની અભિલાષા પૂરી કરી લીધી છે. પરંતુ આજે પણ આંદામાન દ્વીપ સમૂહમાં 
નિગરેટા વર્ગના કેટલાંક લોકો રહે છે કે જેમને સારી રીતે ગણતરી કરતાં પણ નથી 
આવડતું. ત્યાં માત્ર દસ સુધીની ગણતરી કરનારને તો મહાન ગણિતશાસ્ત્રી 
માનવામાં આવે છે ! ત્યાં પણ ખોદકામ કરતાં લોખંડનાં ભાલા જેવાં અસ્ત્ર-શસ્ત્ર 
મળ્યાં છે. આથી તે લોકો સદાથી અજ્ઞાની નથી. અગાઉ કોઈવાર તેઓ પણ સભ્ય 
હેતા. આજે તેમની આવી પરિસ્થિતિ શિક્ષકના અભાવે થઈ ગઈ છે. આથી ત્ર્દષિ 
દયાનંદે ત્ર્થ્ગ્વેદાદિભાષ્યભૂમિકા (વેદોત્પતિ વિષય)માં ઠીક જ લખ્યું છે : “સૃષ્ટિની 
શરૂઆતમાં પણ પરમાત્મા જો વેદનો ઉપદેશ ન આપત, તો આજ સુધી કોઈ 
મનુષ્યને ધર્માદિ પદાર્થોની યથાર્થ વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ શકી ન હોત.' 


(૨) અનેક ભાષાઓને જાણનારાં માતાપિતાનું સંતાન પણ શીખવ્યા વગર 
ભાષા શીખી શકતું નથી. આથી બાળકોને જ્ઞાન આપવા માટે ખોલવામાં આવતી 


:4:વેદ-વિમર્શ 


પાઠશાળાઓ આ વાતનું પ્રબળ પ્રમાણ છે કે, શિક્ષક વગર એકલા અનુભવ કે બદ્ધિ 
દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. 


(૩) આજ સુધી કોઈ પણ અભણ વ્યક્તિએ કોઈ વૈજ્ઞાનિક શોધ કરી નથી, 
કારણ કે શિક્ષક વગર જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવું સંભવ નથી. 


(૪) એ. ડબલ્યૂ. કિંગલેક જ્યારે ઇજિપ્તના મહાન રણમાંથી પસાર થઈ રહ્યા 
હેતા ત્યારે તેમને એક શેખ મળ્યો. આ શેખને આ વિજ્ઞાનના યુગમાં પણ એ વાતની 
ખબર ન હતી કે, સમયનું વિભાજન કલાક, મિનિટ અને સેકંડમાં થઈ ચૂક્યં છે; 
ક્રારણ કે એ વાત તેને કોઈએ બતાવી જ ન હતી. 


(૫) વીસમી સદીના પ્રથમ દશકમાં અંબાલા જિલ્લામાં એક બાળકનો જન્મ 
થયો. તેનું નામ સંમૂ હતું. તેને શાળામાં ઉર્દૂ ભણવા દાખલ કર્યો. હજુ તેણે ઉર્દૂ 
વર્ણમાળા જ શીખી હતી (જે તેને પછી પણ તેને યાદ હતી) એટલામાં લેખકના 
પૈતૃક ગામ તંગૌર (કરક્ષેત્ર)નો એક માણસ તેને નોકર તરીકે લઈ ગયો. ત્યાં આ 
બાળકને પશુની જેમ રાખવામાં આવ્યો. તેને દરેક પ્રકારના જ્ઞાનથી વંચિત 
રાખીને પશુની જેમ ખાવાપીવાનં જ શીખવવામાં આવ્યું. પછી સંમૂ નજીકના એક 
બીજા ગામ (ઝરોલી ખુદ)માં વર્ષો સુધી નોકર રહ્યો. તે પરિવારના સભ્યો પોલીસ 
અને સેનામાં ઉચ્ચ અધિકારીઓ હતા, પરંતુ સંમૂને શરૂઆતથી જ કશું જ્ઞાન 
આપવામાં આવ્યું ન હતું. આથી એ તો લગભગ નગ્ન જેવો જ રહેતો હતો. 
જ્યાં સૂતો હોય ત્યાં જ પેશાબ વગેરે કરી લેતો હતો. તેને પોતાના માલિકનું કે તેના 
ગામનું નામ પણ બોલતાં આવડતું ન હતું. તે મનુષ્ય યોનિમાં એક પશુ તુલ્ય જ હતો. 

(2) સીરિયાના સમ્રાટ અસુરવાણીપાલ, ગ્રીસના રાજા સેમિટિકલ સમ્રાટ ફેડરિક 
બીજા, સ્કૉટલેન્ડના જેમ્સ ચોથા તથા બાદશાહ અકબર વગેરેએ મનુષ્યની મૂળ 
ભાષા જાણવા માટે અબોધ બાળક-બાળકીઓને નિર્જન વનમાં મૂંગી 
આયાઓના સંરક્ષણમાં રાખ્યાં હતાં. આ બાળકોના જ્ઞાનનો વિકાસ ન થયો. તેઓ 
કેવળ ઇશારો કરવાનું જ શીખી શક્યાં. પોતાનાં આ પરીક્ષણો પછી આ સમ્રાટો 
એ નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યા હતા કે, શિક્ષક વગર જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. 


આથી સ્પષ્ટ છે કે મનૃષ્યમાં જ્ઞાનપ્રાપ્તની શક્તિ છે. નહિતર તો સંમૂ ઉર્દૂ 


:5 :વેદ-વિમર્શ 


વર્ણમાળા પણ શીખી શક્યો ન હોત. પરંતુ આરંભમાં હંમેશાં શિક્ષકની જરૂર 
પડે છે. થોડું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધા પછી મનુષ્ય પોતાના એ જ્ઞાનને અનુભવ 
અને બૃદ્ધિ દ્રારા વધારી શકે છે. જેમ બીજ વગર અંકુર પેદા નથી થઈ શકતા, એ જ 
રીતે જ્ઞાનના વિકાસ માટે પણ બીજ રૂપ જ્ઞાન જરૂરી છે. આરંભમાં જ જ્ઞાનનો 
વિકાસ સંભવ નથી; કારણ કે વિકાસ એક ક્રિયા છે અને મનોવિજ્ઞાન અનુસાર 
ક્રિયા પહેલાં અનુભૂતિ અને અનુભૂતિ પહેલાં જ્ઞાનની આવશ્યકતા રહેતી હોય છે. 
આથી ડા. રસેલ વેલેસ તો એવું માને છે કે : “બૌદ્ધિક ક્ષમતાના નિરંતર વિકાસનું 
કોઈ પ્રમાણ જોવા મળતું નથી.'ર 


સૃષ્ટિના આરંભમાં મનુષ્યમાં નેમિત્તિક જ્ઞાન ન હોવાથી ઈશ્વર સ્વયં જનકલ્યાણ 
હેતુ જરૂરી જ્ઞાનનો પ્રકાશ કરે છે. જેવી રીતે ઈશ્વરે આંખની સહાયતા માટે સૂર્ય બનાવ્યો 
છે, તેવી જ રીતે બુદ્ધિને માટે જ્ઞાનરૂપી સૂર્ય પ્રદાન કર્યો છે. જેવી રીતે સૂર્ય વગર 
આંખ વ્યર્થ છે, તેવી જ રીતે જ્ઞાન વગર બુદ્ધિનો શો અર્થ ? જેવી રીતે પ્રત્યેક 
કારીગર પોતાની બનાવેલ વસ્તુઓના ઉપયોગનું જ્ઞાન આપે છે, એવી જ રીતે પ્રભુ 
દ્વારા આરંભમાં જગતની વસ્તુઓના ઉપયોગનું જ્ઞાન આપવામાં આવે એ અનિવાર્ય છે. 
પરમાત્મા ન્યાયકારી છે, એટલા માટે કર્માનુસાર ફળ આપતા પહેલાં એ બતાવવું 
આવશ્યક છે કે પાપ-પુણ્ય શું છે ? આ બધાનું જ્ઞાન આદિ સૃષ્ટિમાં પ્રભુ પોતાની 
કલ્યાણકારી વેદવાણી દ્વારા પ્રદાન કરે છે. 


કેટલાક પશ્ચિમી દાર્શનિકોએ પણ ઈશ્વરીય જ્ઞાનની આવશ્યકતાનો અનુભવ 
કર્યો છે. અફલાતૂન (પ્લેટો) અનુસાર ધાર્મિક કર્મોનો ઉપદેશ, અંધકારને દૂર કરવા 
તથા જીવનયાત્રાને સુગમ બનાવવાનો નિર્દેશ કરવા માટે ઈશ્વર અથવા પ્રેરિત 
વ્યક્તિની જરૂર છે. કાન્ટના વિચાર મુજબ ધર્મ અને સદાચાર સંબંધી નિયમોના 
જ્ઞાન માટે ઈશ્વરીય જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે.” આવી રીતે ફિલન્ટે પણ સ્વીકાર્યું 
છે કેઃ “મુક્તિ માટે જે જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે, તે આત્મા અને પ્રકૃતિ પાસેથી પ્રાપ્ત 
થતું નથી. બદ્ધિના ગૂઢતમ આવિષ્કારોની સાથે સાથે આપણને ઈશ્વરીય જ્ઞાનની 
આવશ્યકતા પડે છે.' પાંતજલ યોગસૂત્ર (૧.૨૬)માં પરમાત્માને સર્વેનો આદિ 


ગુરુ બતાવવામાં આવ્યો છે : સ "્ષ પૂર્વેષામષિ મુર: જાલેનાનવત્છેરાત્‌ 


:6 :વેદ-વિમર્શ 


ઈશ્વરીય જ્ઞાનની ઓળખ 


બધા જ મત-મજહબના લોકો પોતપોતાનાં પુસ્તકોને ઈશ્વરીય જ્ઞાન 
માને છે. પરંતુ કહેવા માત્રથી કોઈ વાત સાબિત થઈ જતી નથી; કારણ 
કે - તક્ષળપ્રમાળમ્યાં વસ્તુસિદ્ધિઃ ન તુ પ્રતિજ્ઞા માત્રિળા આ વિષયમાં સત્યનો 
નિર્ણય કરવા માટે વિદ્ઘાનો નિમ્નલિખિત કસોટીઓની મદદ લેતા રહે છે : 


(૧) ઈશ્વરીય જ્ઞાન સૃષ્ટિના આરંભમાં પ્રકાશિત થવું જોઈએ; કારણ કે જ્ઞાન 
વગર કોઈ વ્યવસ્થા ચાલી શકતી નથી. જો પરમાત્મા પોતાનું જ્ઞાન થોડા સમય 
પછી આપે તો જ્ઞાનથી વંચિત રહેનારી વ્યક્તિઓ સાથે અન્યાય થયો કહેવાય. 
આથી જર્મન કવિ ગેટેએ ઠીક જ કહ્યું છે : “સંસારના પ્રભાત કાળમાં પરમાત્મા 
માનવને જ્ઞાન આપે છે.' કુરાન અને બાઇબલના જ્ઞાનની ઉંમર બહ જ ઓછી છે. 
વેદ જ સૌથી પ્રાચીન છે. આ હકીકતનો બીજા મતાવલંબીઓ પણ સ્વીકાર કરે છે. 
મેક્સમૂલરે લખ્યં છે : “વેદને સૌથી પ્રાચીન કહી શકાય છે, કારણ કે તેના પહેલાંનો 
કોઈ હસ્તલિખિત ગ્રંથ મળતો નથી.... આપણે તેને વર્ષોમાં માપી શકતા નથી.'પ-ક 
“આર્ય જગતમાં વેદ ચોક્કસ સૌથી જૂનું પુસ્તક છે.'પ" ઈસાઈ વિદ્દાન પ્રો. હિરેન 
માને છે : “નિશ્ચિત રૂપે વેદ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં સૌથી પ્રાચીન છે.'* પાદરી 
મોરિસ ફિલિપે લખ્યું છે : “જૂના કરારના ઈતિહાસ અને પુસ્તકોના 
નિર્માણકાળ સંબંધી અનુસંધાન પછી હવે આપણે નિશ્ચિત રૂપે ત્રદગ્વેદને ફક્ત 
આર્યજાતિનો જ નહિ, પરંતુ સમસ્ત વિશ્વનો સૌથી પ્રાચીન ગ્રંથ કહી 
શકીએ છીએ.'? 

(ર) ઈશ્વરીય જ્ઞાનનો પ્રકાશ સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં થાય છે. આથી 
તેમાં ઈતિહાસ હોઈ શકતો નથી. પરંતુ બાઇબલમાં પેલેસ્ટાઇનના 
યહૂદીઓનો ઈતિહાસ છે અને કુરાન તો આરબ દેશનાં દશ્યો અને આદમ, ઈસા, 
મૂસા, દાઉદની કથાઓથી ભરપૂર છે. ફક્ત વેદ જ એક એવું પસતક છે કે જેમાં 
કોઈ દેશ, કાળ અને જાતિનો ઈતિહાસ નથી. વેદમાં વિશ્વામિત્ર, વસિષ્ઠ, ઉર્વશી, 
વગેરે શબ્દો જરૂર આવે છે. આ શબ્દોને જોઈને પાશ્ચાત્ય વિદ્દાનોએ વેદમાં ઈતિહાસ 
સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને પોતાની બદ્ધિનો ઉપયોગ કર્યા વગર તેઓનું 
આંધળું અનુકરણ કરીને કેટલાક ભારતીય વિદ્દાનો પણ વેદોમાં ઈતિહાસ હોવાની 


:7 :વેદ-વિમર્શ 


વાતને અનુમોદન આપે છે; પરંતુ હકીકત એ છે કે વેદો પ્રકાશિત થયા પછી જ 
તેના આધારે મનુષ્યો અને પદાર્થોનાં નામ રાખવામાં આવ્યાં હતાં. આથી વસ્તુઓ 
અને વિષયોનાં નામ વેદમાં જોઈને તેમાં ઇતિહાસની કલ્પના કરવી એ એવી વાત 
છે કે જેમ આજે કોઈ રામચંદ્ર નામની વ્યક્તિ એવું કહે કે લાખો વર્ષ પૂર્વે દશરથ 
રાજાએ પોતાના પુત્રનું રામચંદ્ર નામ મારું નામ સાંભળીને રાખ્યું હતું 
અને રામાયણમાં મારી જ વાતો વર્ણિત છે. હકીકતમાં વેદમાં જોવા મળતા આ શબ્દો 
વ્યક્તિ વિશેષના સૂચક નથી, પરંતુ સામાન્ય ગુણસૂચક છે; કારણ કે કેવળ 
વિશેષણની સાથે જ “તર” અને “તમ' પ્રત્યય લાગી શકે છે; તથા વેદમાં આવા 
અનેક શબ્દો સાથે આ પ્રત્યયોનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે. જેમ કે જળ્વતમ 
ઉ. ૧.૪૮.૪, ૧૦.૧૧૫.૫) તથા ર્ન્દ્રતમ (ત્રદ. ૧.૧ ૮૨.૨). જો કણ્વ અને ઇન્દ્ર 
વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા હોત તો તેની સાથે “તમ' પ્રત્યય લગાડવામાં આવ્યો ન હોત. 


કેટલાક શબ્દો ભિન્ન ભિન્ન મંત્રોમાં અલગ અલગ અર્થોમાં પ્રયુક્ત થયા છે. 
ઉદાહરણ તરીકે, વસિષ્ઠ શબ્દને લો. આ શબ્દ વેદમાં કેટલીય જગ્યાએ આવ્યો છે. 
જેમ કે, અથર્વવેદ (€.૪૪.૨)માં મંત્ર છે : 

રતં થા મેષગાસિ તે સદશ સંમતાસિ ત્તા 
શ્રેષ્ઠમાચ્રાવમેષગં વસિષ્ઝં રોમનારાનમ્‌।। 

“જે સેંકડો અને હજારો દવાઓ ઉપલબ્ધ છે, તેમાં ખંજવાળ માટેની વસિષ્ઠ 
ઔષધ શ્રેષ્ઠ અને રોગનાશક છે.' અહીં વસિષ્ઠ શબ્દ કોઈ વ્યક્તિ વિશેષ માટે નથી 
આવ્યો, પરંતુ તે એક ઔષધિનું નામ છે. યજુર્વેદ (૧૩.૫૪)માં વસિષ્ઠનો અર્થ 
પ્રાણ છે. આ શબ્દનો શતપથ બ્રાહ્મણ (૮.૧.૧.૬)માં પણ આ જ અર્થમાં પ્રયોગ 
કરવામાં આવ્યો છે - પ્રાળો વૈ વસિષ્ઝ ત્ર્શ્ષિ: અર્થાત્‌ પ્રાણ જ વસિષ્ઠ ત્રદષિ 
છે. ત્રદ્ગ્વેદના એક મંત્ર (9.૩૩.૧૧)માં વસિષ્ઠ શબ્દ પાણીના અર્થમાં આવ્યો 
છે. આ રીતે કેટલાય શબ્દ ભિન્ન ભિન્ન જગ્યાએ અલગ અલગ આશયને પ્રગટ 
કરે છે. એક જ શબ્દના અનેક અર્થ હોવા એ ભાષાનું દૂષણ નહિ, પણ ભૂષણ છે. 
આ તમામ શબ્દો લૌકિક નહિ, પરંતુ યોગિક છે અને આથી જ વેદમાં ઈતિહાસ 
સિદ્ધ થઈ શકતો નથી. એટલું જ નહિ, વેદોમાં ઈતિહાસની રજૂઆત કરનાર 


:8:વેદ-વિમર્શ 


મેક્સમૂલરે પણ એ જ વાતનો સ્વીકાર કરતાં લખ્યું છે કે : “વેદોમાં અનેક નામ જોવા 
મળે છે, પરંતુ એ નામ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞાઓ રૂપે જોવા મળતાં નથી.” 


(૩) ઈશ્વરીય જ્ઞાન બદ્ધિ માટે છે. આથી તે બૃદ્ધિ તથા સૃષ્ટિના 
નિયમોને અનુકૂળ હોવું જોઈએ. ઈશ્વરીય જ્ઞાનનો પ્રકાશ સૃષ્ટિનાં 
રહસ્યોને ખોલવા માટે હોય છે. આથી તે જ્ઞાન તથા સૃષ્ટિના નિયમોમાં ભિન્નતા 
ન હોવી જોઈએ. ભૂગોળનું એ જ પુસ્તક શ્રેષ્ઠ છે કે જે વાસ્તવિક 
ભૂગોળ સાથે સુસંગત બેસતું હોય. 

બાઇબલની કેટલીય વાતો બુદ્ધિ અને સૃષ્ટિના નિયમોની વિરુદ્ધ છે. એટલા 
માટે વિજ્ઞાન અને ખ્રિસ્તી મત વચ્ચે ટક્કર થતી રહી છે. બાઈબલ વિરોધી 
અનુસંધાનને માટે વૈજ્ઞાનિકો પર જે અત્યાચારો કરવામાં આવ્યા હતા 
એ વાંચીને આપણું હૃદય દુઃખની અનભૂતિ કરે છે. દેવી હિયોફિયા રેખાગણિતનો 
પ્રચાર અને આવિષ્કાર કરતી હતી, પરંતુ રેખાગણિતનો ઉલ્લેખ બાઈબલમાં ક્યાંય 
જોવા મળતો નથી. આથી બાઇબલ-વિરોધી આ કાર્યને રોકવા માટે પાદરી 
સિરિલના આદેશ અનુસાર એ દેવીને નગ્ન કરીને તેને જાનથી મારી નાખવામાં 
આવી. બાઇબલમાં અમેરિકાનું નામ પણ આવતું નથી. આથી પોર્ટુગલના 
બાદશાહે અમેરિકાની શોધ માટે કોલંબસને માંગવા છતાંય આર્થિક સહાય નહોતી 
કરી. બાઇબલમાં લખ્યું છે કે પૃથ્વી સપાટ અને સ્થિર છે, અને સૂર્ય 
ચક્કર લગાવે છે. આથી વિપરીત વિજ્ઞાને સાબિત કરી દીધું છે કે, પૃથ્વી ગોળ 
છે અને તે સૂર્યની ચારે તરફ ફરી રહી છે. પૃથ્વી ગોળ છે - આ સત્યનો પ્રકાશ 
કરવાને કારણે ગેલીલિયોને દસ વર્ષની કારાવાસની સજાં આપવામાં આવી હતી 
અને એ દરમિયાન જ તેમનું મૃત્યુ થઈ ગયું હતું. બિચારા બ્રૂનોને પણ ૧૮ 
ફેબ્રુઆરી, ૧૬૦૦ના રોજ તેલ છાંટીને જીવતો સળગાવી દેવામાં આવ્યો હતો. 
બ્રૂનોએ કચેરીનો નિર્ણય સાંભળીને મૃસ્કરાતે ચહેરે કહ્યું હતું કે : “મને મૃત્યુદંડ 
આપતી વખતે મારા કરતાં તો તમે લોકો વધું ડરી રહ્યા છો.' 

આવી જ રીતે કુરાનમાં લખ્યું છે : “અલ્લાહ વહ હે જિસને ખડા કિયા 
આસમાનોં કો બિના ખમ્ખે કે, દેખતે હો તુમ ઉસકો. ફિર ઠહરા ઊપર અર્શ કે, 
આજ્ઞા બર્તને વાલા કિયા સૂરજ ઔર ચાંદ કો. ઔર વહી હે જિસને બિછાયા પૃથ્વી 


:9 :વેદ-વિમર્શ 


કો. ઉતારા આસાન સે પાની, બસ બહે નાલે સાથ અંદાજ અપને કે.' (મં.૩, 
સિ. ૧૩, સૂ.૧૩, આ. ૨,૩,૧૭, ૨૮) 


પરંતુ વેદમાં બદ્ધિ અને સૃષ્ટિ નિયમોને પ્રતિકૂળ એક પણ વાત નથી. આ 
માટે ત્રધ્ષિ કણાદ પોતાના વેશેષિક દર્શન (૮.૧.૧)માં લખે છે : વુજ્િપૂર્વા 
તાવચજૂતિર્વેટા એક ઉદાહરણ લઈએ : વેદની માન્યતા છે કે પૃથ્વી સૂર્યની 
ચારે બાજુ ફરે છે. યજુર્વેદ (૩.૮)માં કહ્યું છે : માય યો? પૂરિનરત્ર્મીરસન્માતર્‌ 
પુર:। પિતરં ત્ત પ્રયન્ત્સ્વઃ।। ત્રદષિ દયાનંદે વેદનું આ જ પ્રમાણ આપી સત્યાર્થ 
પ્રકાશના આઠમા સમુલ્લાસમાં લખ્યું છે : “આ ભૂગોળ જળ સહિત સૂર્યની 
ચારે બાજુએ આકાશમાં ઘૂમતો રહે છે અર્થાત્‌ સૂર્યની ચારે બાજુ પૃથ્વી ફરે છે.' 
ત્રષિ દયાનંદે આ મંત્રમાં “ગૌ'નો અર્થ “ભૂમિ' નિરક્ત અને નિઘંટને આધારે કર્યો 
છે. મૌસિતિ પૃથિવ્યા તામઘેયમ્‌ થવ્ર્‌ર મતા ભવતિ, ચત્ત્તાસ્યાં મૂતાસિ 
મત્ત્છસ્તિ। (નિરુક્ત ૨.૫), યૌરિતિ પૃથિવી નામયુ પટિતમ્‌। (નિઘંટ ૧.૧) 

આચાર્ય દ્રિજેન્દ્રનાથ “સંસ્કૃત સાહિત્ય વિમર્શ'માં આ મંત્રનો અર્થ આ મુજબ 
કરે છે : બ્રાણીઓના પ્રાણોની પોષક પૃથ્વી નિરંતર પોતાની ધરી પર 
ઘૂમે છે અને પૂરા જગતના રક્ષક રૂપ સૂર્યની સાથે ઘુલોકમાં ભ્રમણ કરે છે.' આ 
રીતે આચાર્યજી આ મંત્ર દ્વારા પૃથ્વીની બંને ગતિઓ (દૈનિક અને વાર્ષિક)નો નિર્દેશ 
કરે છે. આ સત્યનું પ્રતિપાદન વેદના બીજા પણ કેટલાક મંત્રોમાં કરવામાં આવ્યું 
છે. જેમ કે, વર્ષેળ ભૂમિ: પૃથિવી વૃતાવૃતા (અથર્વવેદ ૧૨.૧.૫૨) અર્થાત્‌ વર્ષ 
ભરમાં પૃથ્વી પોતાનું ચક્કર પૂરું કરે છે. આથી બ્રાઉને ઠીક જ લખ્યું છે : “આ સંપૂર્ણ 
રીતે એક વૈજ્ઞાનિક ધર્મ છે કે જ્યાં ધર્મ અને વિજ્ઞાન હાથમાં હાથ 
પકડીને સાથે ચાલે છે. અહીં ધાર્મિક સિદ્ધાંત વિજ્ઞાન અને દર્શન પર આધારિત 
છે.'૯ 


(૪) ઈશ્વરીય જ્ઞાન ઈશ્વરના સ્વભાવ અને ગુણોને અનુકૂળ હોવું 
જોઈએ. સ્વામી દયાનંદ સત્યાર્થ પ્રકાશના સાતમા સમલ્લાસમાં લખે છે : 

“જેવો ઈશ્વર પવિત્ર, સર્વ વિદ્યાવિત, શુદ્ધ ગુણ-કર્મ-સ્વભાવ, ન્યાયકારી, 
દયાળુ વગેરે ગુણવાળો છે, એવું જે પસ્તકમાં ઈશ્વરનાં ગુણ- 
કર્મ-સ્વભાવને અનુકૂળ કથન હોય, તે પુસ્તક ઈશ્વરકૃત છે, અન્ય નહિ.' 


: 10 : વેદ-વિમર્શ 


(પ) ધર્મવીર પંડિત લેખરામ “કુલિયાત આર્ય મુસાફિર'માં લખે છે : 


“એ ઇલહામ અર્થાત્‌ ઈશ્વરીય જ્ઞાન એવી ભાષામાં હોવું જોઈએ કે જે બધી 
ભાષાઓમાં વિશિષ્ટ અને ઉત્કૃષ્ટ હોય, કારણ કે પરમાત્મા પોતાના ગુણોથી 
મનૃષ્યોથી વિશિષ્ટ અને શ્રેષ્ઠ છે.' 


મોટે ભાગે ભાષાશાસ્ત્રીઓ એ વાતનો સ્વીકાર કરે છે કે, સંસ્કૃતને છોડીને શેષ 
ભાષાઓ અપૂર્ણ છે, તેની લિપિઓ અવૈજ્ઞાનિક છે અને આ ભાષાઓમાં લખવામાં 
આવે છે કંઈક અને બોલવામાં આવે છે કંઈક બીજું. ફક્ત સંસ્કૃત ભાષા જ પૂર્ણ 
અને વૈજ્ઞાનિક છે. બોપ મહોદયનું કહેવું છે : “સંસ્કૃત ગ્રીક અને લેટિન ભાષાથી 
અધિક પૂર્ણ છે. એક સમયે સંસ્કૃત પૂરા વિશ્વમાં બોલવામાં આવતી હતી.'૧૦ 
વાસ્તવિક્તા એ છે કે સંસ્કૃતમાંથી જ બીજી ભાષાઓ ઉત્પન્ન થઈ છે. અમેરિકન 
વિદ્દાન વિલ ડ્યુરંટે લખ્યું છે : “ભારત આપણી જાતિની માતૃભૂમિ હતું 
અને સંસ્કૃત સઘળી યુરોપિયન ભાષાઓની જનની હતી.'૧૫ આ રીતે વેદની 
ભાષા સંસ્કૃત જ સર્વોત્તમ અને પૂર્ણ છે. 
(દ) વેદ સ્વયં પણ ઈશ્વરીય જ્ઞાન હોવાની ઘોષણા કરે છે : 
તસ્માઇન્તાત્સર્વદત ત્ર: સામાનિ ગત્તિરિ 
છન્રાસિ ગત્તિરે તસ્મારગુસ્તસ્માજ્ગાયતા (યજુર્વેદ ૩૧.૭) 
તે સર્વ પૂજ્ય, સર્વ ઉપાસ્ય, પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમેશ્વર દ્રારા ત્રદગ્વેદ, 
યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ ઉત્પન્ન થયા છે.' 
સેવસ્ય સ્તોજ સવિતુર્મનામહે। (ત્રશ્ગ્વેદ ૭.૮૨.૧૦) 
“સૃષ્ટિ રચયિતા પરમેશ્વરની વેદવાણીનું અમે આદરથી મનન કરીએ.' 
વેદ શબ્દ “વિદ્‌' ધાતુથી બન્યો છે. આથી વેદનો અર્થ જ્ઞાન થાય છે. બાઇબલનો 
ધાતુ અર્થ “પુસ્તકનો સંગ્રહ' થાય છે. કુરાન (મં.૧, સિ. ૧, સૂ. ૧) તો સ્વયં 
ઘોષણા કરે છે : “આરંભ સાથ નામ અલ્લાહ કે ક્ષમા કરનેવાલા દયાલુ.' 
આની સમીક્ષા કરતાં ત્રદષિ દયાનંદ સત્યાર્થ પ્રકાશમાં લખે છે : “મુસલમાન લોકો 
એવું કહે છે કે આ કુરાન ખદાનં કહેલ છે, પરંતુ આ વચનથી એવું વિદિત થાય 
છે કે, આ વચન બનાવનાર કોઈ બીજો છે; કારણ કે જો પરમેશ્વરનું બનાવેલ હોત 


:11 :વેદ-વિમર્શ 


તો “આરંભ સાથ નામ અલ્લાહ કે' એવું ન કહેત, પરંતુ “આરંભ વાસ્તે ઉપદેશ 
મનૃષ્યોં કે' એવં કહેત.” 
વેદની પ્રામાણિકતા તમામ પ્રમુખ આચાર્યોએ સ્વીકારી છે. મહર્ષિ કણાદ 
વેદને સ્વતઃ પ્રમાણ માને છે : 
તઇત્તનવમ્નાયસ્ય પ્રામાળ્યમી (વૈશેષિક દર્શન ૧.૧.૩) 
મહર્ષિ કપિલે સાંખ્યદર્શન (૫.૫૧)માં વિધાન કર્યું છે : 
સિગરાવત્યમિવ્યવતે: સ્વતઃ પ્રામાળ્યમ્‌ 
“વેદ પરમેશ્વરની પોતાની શક્તિથી ઉત્પન્ન થયા હોવાથી સ્વતઃ પ્રમાણ છે.' 
નિત્સેએ મનુસ્મૃતિની બહુ જ પ્રશંસા કરી છે.૫૨ 
મનસ્મૃતિએ પણ વેદની પ્રામાણિકતાનો સ્વીકાર કર્યો છે : 
તાસ્તિવે વેજનિન્ટ્જ:। - “વેદની નિંદા કરનાર નાસ્તિક છે.' 
તૈજ્વેડર્વ્રિલો ધર્મમૂતમ્‌। - “વેદ સમસ્ત ધર્મનું મૂળ છે.' 
શ્રુતિ સ્મૃતિ વિસેધેતુ શ્રતિરેવ મરીયસી। - “જો વેદ અને સ્મૃતિમાં 
વિરોધ હોય તો વેદ જ શ્રેષ્ઠ છે.' 
અત્રિ સ્મૃતિ અનુસાર વેદથી મોટું બીજું કોઈ શાસ્ત્ર નથી - નાસ્તિ વે્‌ત્વર 
રાસ્ત્રમ્‌ 
શતપથ બ્રાહ્મણ (૧૪.૫.૪.૧ ૦)માં મહર્ષિ યાજ્ઞવલ્ક્ય પોતાની વિદુષી પત્ની 
મૈત્રેયીને કહે છે : છ્વં વા ઞરેડસ્ય મછ્તો પૂતસ્ય સિઃર્વસિતમેતયવ્ન્વેન્ઞે 
ચગુર્વે(: સામવેજેડથર્વાસ્ટિર્તઃ। 
“હે મૈત્રેય! આ મહાન પરમેશ્વરથી ત્રદગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ 
શ્વાસ-પ્રશ્વાસની જેમ અનાયાસ પ્રકાશિત થયા છે.' 
મહાભારત (શાંતિપર્વ ૨૩૨.૨૪)માં કહ્યું છે : 


ઝનાવિનિધના નિત્યા વાપત્યુષણા સ્વયમ્મુવા 
ઝાલે વેટ્મથી હિવ્યા યતઃ સર્વા: પ્રવૃત્તય:।। 


:12 :વેદ-વિમર્શ 


“સૃષ્ટિના આરંભમાં સ્વયંભૂ પ્રભુએ વેદરૂપી નિત્ય દેવવાણીનો પ્રકાશ કર્યો 
છે કે જેનાથી મનુષ્યની સર્વ પ્રવૃત્તિઓ થાય છે.' 


ગુરગ્રંથ સાહેબમાં વેદનો મહિમા ગાવામાં આવ્યો છે : 

ઝોર વેર સિરમણા (રાગ રામકલી મહલા ૧, ઓંકાર શબ્દ ૧) 

ત્તારે જીવે ત્તછુ દથ વ્‌ીઇ "જા "જો વાસી (વસંત હિંડોલ. મહલા ૧, 
શબ્દ ૧) 

ત્તારે વેર છોળ સસ્તિઞઝારા (આસા દી વાર મહલા ૧, વાર ૧૩) 

ઝયસ્ર મરંથ મુસ્ત્રિ વેર પાઠા (જપુજી ૧૭) 

તેર વસ્ત્રિગાન જરત સાધુગન ભામહીન સમજ્ઞત નહીં સવત (ટોડી મહલા 
પ, શબ્દ ૨૮) 

તેટ જતેબ જઇછુ મત શૂબે, જૂઠા ગો ન વિત્તારો (રાગ પ્રભાતિ કબીરજી 
શબ્દ ૩) 

આચાર્ય દયાનંદે સત્યાર્થ પ્રકાશના (ત્રીજા સમુલ્લાસ)માં એટલે સુધી લખ્યું 
છે કે : “આ (અન્ય ગ્રંથો)માં પણ જે જે વેદ વિરુદ્ધ જણાય તેને છોડી દેવું જોઈએ; 
કારણ કે વેદ ઈશ્વરકૃત હોવાથી નિર્ભ્રાન્તિ અને સ્વતઃ પ્રમાણ છે અથાત્‌ વેદનું 
પ્રમાણ વેદથી જ થાય છે.' 


આથી આ બધાં તર્ક અને પ્રમાણો પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, વેદ જ ઈશ્વરીય 
જ્ઞાન છે. 


જ્ઞાનનો પ્રકાશ 


વેદ ઈશ્વરની નિત્ય વિદ્યા છે. તેની ઉત્પત્તિ અથવા અનૃત્પત્તિ થઈ શકતી નથી. 
હા, સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં ઈશ્વરે અગ્નિ, વાયુ, આદિત્ય અને અંગિરા આ ચાર 
ત્રષિઓના અંતઃકરણમાં ત્રદગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદનો પ્રકાશ 
કર્યો. સ્વામી દયાનંદે લખ્યું છે : “પરમેશ્વર સર્વશક્તિમાન અને સર્વવ્યાપક છે. 
આથી જીવોમાં પોતાની વ્યાપ્તિ હોવાથી તેને વેદ વિધાનો ઉપદેશ કરવામાં 
મુખાદિની સહેજ પણ અપેક્ષા રહેતી નથી; કારણ કે મુખ-જીભ દ્વારા વર્ણોચ્ચારણ 


: 13 : વેદ-વિમર્શ 


તો પોતાનાથી ભિન્નને બોધ કરાવવાને માટે કરવામાં આવે છે, પોતાને માટે નહિ; 
કારણ કે મુખ-જીભના વ્યવહાર વગર પણ મનમાં અનેક વ્યવહારોનાં વિચાર 
અને શબ્દોચ્ચારણ થતાં જ રહે છે.'૧૨ 


વેદમાં અવયવ રૂપ વિષયો તો અનેક છે; પરંતુ વિજ્ઞાન, કર્મ, ઉપાસના 
અને જ્ઞાન - આ ચાર મખ્ય છે. મોટે ભાગે ત્રદગ્‌, યજુ, સામ, અને અથર્વ - 
આ જ ક્રમમાં વેદોની ગણના કરવામાં આવે છે. આ વિશે મહર્ષિ 
દયાનંદ લખે છે : 


“જેમ આ ગણ-જ્ઞાન વિદ્યા જણાવતાં ત્ર્ગ્વેદની પ્રથમ ગણના કરવી યોગ્ય છે, 
એવી જ રીતે પદાર્થોના ગુણ-જ્ઞાન બાદ ક્રિયારૂપ ઉપકાર કરીને સકળ 
જગતનું સારી રીતે કલ્યાણ પણ સિદ્ધ થઈ શકે એ માટે આ વિદ્યાને જણાવનારા 
યજુર્વેદની ગણતરી બીજા ક્રમે કરવામાં આવે છે. એવી જ રીતે જ્ઞાન, કર્મ 
અને ઉપાસના કાંડની વૃદ્ધિ કે તેનું ફળ કેટલું અને ક્યાં સુધી થવું જોઈએ, તેનું 
વિધાન સામવેદમાં લખ્યું છે. એવી જ રીતે ત્રણે વદોમાં જે જે વિધાઓ છે, 
તે બધીના બાકીના ભાગની પૂર્તિનું વિધાન, સકળ વિધાઓના રક્ષણ અને સંશય- 
નિવૃત્તિ માટે અથર્વવેદની ગણના ચોથા ક્રમે કરવામાં આવે છે.'૧* “સૃષ્ટિના 
આરંભથી આજ સુધી અને બ્રહ્મા વગેરેથી લઈને આપણા સુધી જેનાથી સર્વ સત્ય 
વિધ્યાઓને સાંભળતાં આવ્યા છીએ, આથી વેદોનું નામ “શ્રુતિ' પડેલ છે.'પ*ખ 
ફક્ત સંહિતાઓનું જ નામ “વેદ' છે; બ્રાહ્મણ ગ્રંથ વગેરે કોઈ અન્ય ગ્રંથની સંજ્ઞા 
“વેદ' નથી.૫૫ 

ત્રગ્વેદમાં દશ મંડળ, એક હજાર અઠાવીસ સૂક્ત અને દશ હજાર પાંચસો 
બાવન મંત્રો છે. યજુર્વેદના ચાલીસ અધ્યાયોમાં એક હજાર નવસો પંચોતેર મંત્રો 
છે. સામવેદનાં છંદ આર્ચિક, મહાનાન્ન્યાર્ચિક તથા ઉત્તરાર્ચિક ત્રણ ભાગ 
છે અને તેમાં કુલ મળીને એક હજાર આઠસો પંચોતેર મંત્રો છે. અથર્વવેદમાં વીસ 
કાંડ, સાતસો એકત્રીસ સૂક્ત અને પાંચ હજાર નવસો સિત્તોતેર મંત્રો છે. આમ 
ચારે વેદોમાં કુલ વીસ હજાર ત્રણસો સિત્તોતેર મંત્રો છે. વેદોની એક હજાર 
એકસો સત્તાવીસ શાખાઓ છે. 


: 14 : વેદ-વિમર્શ 


શું વેદમંત્રો ત્્દ્ષિઓએ બનાવ્યા છે ? 


કેટલાક લોકો ત્રશષિઓને વેદ મંત્રોની રચના કરનાર સમજે છે. પરંતુ ત્રદ્ષિઓ 
વેદ મંત્રોના રચયિતા નથી. તેઓ તો તેના અર્થો પર વિચાર કરનાર હતા. 
યાસ્કાચાર્યે નિરુક્તમાં “ત્રદષિનો અર્થ કર્યો છે : ત્રદષયો મન્ત્ર દ્રષણર: અર્થાત્‌ 
ત્રષિઓ વેદ મંત્રોના અર્થ જાણનાર હોય છે. કોઈપણ વૈદિક 
શબ્દકોષને આધારે ત્રશષિનો અર્થ “મંત્ર રચયિતા' થઈ શકતો નથી. એવી પરંપરા 
રહી છે કે જે ત્રદ્ષિએ જે મંત્રના અર્થો પર વિચાર કર્યો, તે મંત્રની સાથે તે ત્રદષિનં 
નામ સ્મરણાર્થે લખવામાં આવતું હતું. નામ લખેલ હોવા માત્રથી ત્રદષિ મંત્ર 
રચયિતા થઈ જતા નથી. 


અનેક મંત્રોના એકથી વધારે ત્રદષિઓ છે. ત્રદગ્વેદના કેવળ એક જ સૂક્ત 
(૧.૬.૮ €)ના એકસો ત્દષિઓ બતાવવામાં આવ્યા છે. તો શું આ એક જ સૂક્ત 
એકસો ત્દ્ષિઓએ એક જ સમયે એક જ સ્થળે બેસીને રચ્યું હતું? આમ પણ એક 
જ મંત્રના કેટલાક ત્રદ્ષિઓ ભિન્ન ભિન્ન સમયે થયા હતા. તેઓ બધા 
એક સાથે બેસીને કોઈ મંત્રની રચના કેવી રીતે કરી શકતા હતા ? કારણ કે ત્દષિઓ 
મંત્રો પર પ્રકાશ ફેંકનાર હતા. આથી ભિન્ન ભિન્ન સમયે એક જ મંત્રના એકથી 
વધારે ત્રદષિઓનું હોવું સંભવ અને બદ્ધિસંગત છે. 


ઈશ્વરીય જ્ઞાનનો સમય-સમય પર પ્રકાશ અસંભવ 


એક વિચાર એવો પણ છે કે, ભલે પરમાત્માએ સૃષ્ટિના આરંભમાં પોતાનું 
જ્ઞાન પ્રદાન કર્યું હશે, પરંતુ પછી સમયે સમયે જરૂરિયાત મુજબ જ્ઞાનનો પ્રકાશ 
ભિન્ન ભિન્ન મનુષ્યો પર બાઇબલ, કુરાન વગેરે રૂપે થતો રહ્યો છે. આ 
ભ્રમે વિશ્વનું બહુ જ ભારે અહિત કર્ય છે; કારણ કે આ વિચારમાં કેટલાક ગંભીર 
દોષ છે : 

(૧) પૂર્ણ પ્રભુનું જ્ઞાન પણ પૂર્ણ હોવું જોઈએ. સમયે સમયે ઈશ્વરીય જ્ઞાન 
પ્રગટ થવાનો એ અર્થ છે કે આદિ સૃષ્ટિમાં જે જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું હતું તેમાં 
કંઈક કમી રહી ગઈ હતી કે જે પાછળથી પૂરી કરવામાં આવી. આવું માનવાથી 
પરમાત્માની સર્વજ્ઞતામાં દોષ આવે છે. પોતાના કાર્યમાં સુધારની જરૂર અલ્પજ્ઞ 


: 15 :વેદ-વિમર્શ 


જીવને પડે છે, નહિ કે સર્વજ્ઞ પરમાત્માને. દીપકનું ઉદાહરણ લો. 
જ્યારે મનુષ્યે આરંભમાં માટીનો નાનકડો દીપક બનાવ્યો હતો, તે સમયે તેને ન 
તો ભવિષ્યના લોકોની આવશ્યકંતાનું જ્ઞાન હતું અને ન તો તેનામાં એટલી બદ્ધિ 
હતી કે બિલકુલ દોષ રહિત દીપક બનાવી શકે. પરંતુ ધીમે ધીમે મનુષ્યનું જ્ઞાન 
વધતું ગયું અને તે આવશ્યકતા અનુસાર દીપકમાં સુધારો કરતો ગયો. સંભવ 
છે કે વીજળીના લેમ્પમાં પણ ભવિષ્યમાં સુધાર કરવો પડે. પરંતુ સર્વજ્ઞ 
પ્રભુએ આદિ સૃષ્ટિમાં જે સૂર્ય બનાવ્યો હતો, તે આજ સુધી બધી જ માનવીય 
આવશ્યકંતાઓની પૂર્તિ કરતો રહીને યોગ્ય રીતે કાર્ય કરી રહ્યો છે, તેમાં 
કોઈ સુધારો કરવાની આવશ્યકતા નથી. આવી જ રીતે પ્રભુને પણ પોતાના જ્ઞાનમાં 
પરિવર્તન કરવાની કોઈ આવશ્યકતા જ નથી રહેતી; કારણ કે તે સૃષ્ટિની 
શરૂઆતમાં જ તમામ સમયના તમામ મનુષ્યોની આવશ્યકતા અનુસાર જ્ઞાન 
આપી જ દે છે. સુધાર તો અલ્પજ્ઞ મનૃષ્ય પોતાની પસ્તકોમાં કરતા રહે છે. 
વાસ્તવમાં ઈશ્વરીય જ્ઞાન અપરિવર્તનશીલ હોય છે. અથર્વવેદ (૧૦.૮.૩૨)માં 
કહ્યું પણ છે : 

રેવસ્ય પરય જાવ્યં ન મમાર ન ત્રીર્યતિ 

“પરમ દેવ પરમાત્માના કાવ્ય (વેદરૂપી જ્ઞાન)નું દર્શન (સ્વાઘ્યાય) કરો; 
કારણ કે આ જ્ઞાન કદી નષ્ટ કે જીર્ણ થતું નથી.' 


(૨) જો એવું માની લેવામાં આવે કે સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં પ્રકાશિત ઈશ્વરીય 
જ્ઞાન અધૂરું હતું અને પરમાત્મા સમય સમય પર મનુષ્યો પર પોતાનું જ્ઞાન 
ઊતારતા રહે છે, તો કેટલાક લોકો ઈશ્વરના નામે ભોળી 
જનતાને છેતરીને સૌની સામે તમામ પ્રકારની બૂરાઈઓ કરતા રહેશે. આ અંગે એક 
જ ઉદાહરણ પૂરતું છે : 

બ્રહ્મસમાજના નિયમો અનુસાર લગ્ન સમયે છોકરીની ઉંમર ૧૪ વર્ષ 
અને છોકરાની ઉંમર ૧૮ વર્ષ હોવી જોઈએ. પરંતુ તેના જ પ્રસિદ્ધ નેતા 
કેશવચંદ્ર સેને પોતાની ૧૪ વર્ષથી પણ નાની ઉમરની કન્યાનાં લગ્ન કૂચબિહારના 
મહારાજના સુપુત્ર (ઉમર આશરે ૧૮ વર્ષ)ની સાથે કરી નાખ્યાં. આથી 
બ્રહ્મસમાજીઓએ તેનો વિરોધ કર્યો, પરંત કેશવચંદ્ર સેને પોતાની ઉપર ઈશ્વરીય 


:16 : વેદ-વિમર્શ 


જ્ઞાન ઊતર્યાનું બહાનું બનાવીને કહ્યું કે, ચૂપ રહો, આ તો મને ભગવાનનો આદેશ 
પ્રાપ્ત થયો છે.** 

અહીં એક પ્રશ્ન થવો સ્વાભાવિક છે કે, શું બીજા ગ્રંથોમાં કશુંય સત્ય 
નથી ? અને જો તેમાં સત્ય હોય તો એ સત્યને એ પુસ્તકમાંથી ગ્રહણ 
કરવામાં શું હાનિ છે? ત્રદષિવર દયાનંદ આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતા સત્યાર્થ 
પ્રકાશના ત્રીજા સમુલ્લાસમાં લખે છે : “જે જે વાત તેમાં સત્ય 
છે તે તે વેદાદિ સત્ય શાસ્ત્રોની છે અને જે જે મિથ્યા વાતો છે એ બધી તેમના 
ઘરની છે...જો કોઈ આ મિથ્યા ગ્રંથોમાંથી સત્ય ગ્રહણ કરવા ઇચ્છે તો 
મિથ્યા વાત પણ તેના ગળામાં ભેરવાય જશે. આથી ગસત્યમિશ્રં સત્યં 
રૂરતસ્ત્યાન્યમિત્તિ - અસત્યથી યુક્ત ગ્રંથના સત્યને વિષયુક્ત અન્નની માફક 
છોડી દેવું જોઈએ.' દેવ દયાનંદનો ઉત્તર એટલો બધો તર્કપૂર્ણ અને સ્પષ્ટ 
છે કે તે અંગે વધારે લખવું જરૂરી નથી. 


સર્વ સત્ય વિદ્યાઓનું પુસ્તક - વેદ 

વેદમાં સર્વ સત્ય વિદ્યાઓનો બીજરૂપે ઉલ્લેખ છે. વેદમંત્રોમાં 
ભાષાવિજ્ઞાન, સમાજશાસ્ત્ર, દર્શનશાસ્ત્ર, ગણિત, જીવવિજ્ઞાન, રસાયણશાસ્ત્ર, 
ભૌતિકવિજ્ઞાન, નક્ષત્રવિજ્ઞાન, ભૂગર્ભવિધા, ઔષધવિજ્ઞાન, કૃષિવિજ્ઞાન, 
શિલ્પવિદ્યા.....વગેરે વિભિન્ન વિદ્યાઓનાં મૂળ તત્ત્વો વિદ્યમાન છે. વેદમાં 
પરસ્પર વિરોધી, સૃષ્ટિ નિયમ વિરૃદ્ર, અસંગત અને અવૈજ્ઞાનિક વાતો નથી, 
અને ન તો તેમાં જાદૂ-ટોણા સંબંધી મંત્રો પણ છે. 

બ્લૂમફીલ્ડ વગેરેએ અથર્વવેદના મંત્રોના અર્થ કરતી વખતે વારંવાર જાદૂ 
(લદ્વા10) શબ્દનો સાવ બિનજરૂરી પ્રયોગ કરીને તેને જાદૂ-ટોણાનો વેદ સિદ્ધ 
કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ખરેખર તો આ વેદમાં શારીરિક, માનસિક અને આત્મિક 
રોગોની ચિકિત્સાના આયુર્વેદિક, વૈજ્ઞાનિક અને મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રયોગોનું 
પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. તેને જાદૂ-ટોણા સમજવા ભૂલ છે. અનેક મંત્રોમાં 
રોગની કૃમિઓનો નાશ કરનારી વિભિન્ન ઔષધિઓ અને વનસ્પતિઓની ચર્ચા 
છે, તેને જાદૂ-ટોણા સાથે જોડવાનો કોઈ જ અર્થ નથી. 


: 17 : વેદ-વિમર્શ 


વેદ અને એકેશ્વરવાદ 


અનેક વેદ મંત્રો (જેમ કે, ત્રગ્વેદ ૧.૧ ૬૪.૪૬, ૬.રર.૧, €.૫૧.૧ ૮, 
૮.૧.૧, ૧૦.૮૨.૩, યજુર્વેદ ૧૭.૨૭, અથર્વવેદ ૧૩.૪.૧ દથી ૨૧, ૨.૧.૩ 
વગેરે)માં એકેશ્વરવાદનું પ્રતિપાદન કરવામાં આવ્યું છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા 
મહેશ ત્રણ જુદા જુદા દેવતાઓ નથી, પરંતુ એક જ ઈશ્વરનાં ત્રણ નામ 
છે. ખરેખર વેદમાં નિદેશ કરેલ અગ્નિ, વાયુ, સૂર્ય, સવિતા, વરૃણ, ઇન્દ્ર 
વગેરે દેવતાવાચી પદ સર્વત્ર ભૌતિક પદાર્થોના જ નહિ, પરંત ઈશ્વરનાં 
જુદાં જુદાં નામોનાં પણ સૂચક છે. વેદમાં કોઈ નામ રૂઢ નથી. વેદમાં કોઈ 
દેવી-દેવતા કે વ્યક્તિઓની કથા વાર્તા પણ નથી. પૌરાણિક દેવી- 
દેવતાઓનાં નામ વેદમાંથી લેવામાં આવ્યાં છે. આથી આ નામોનો વેદમાં 
ઉલ્લેખ હોવા માત્રથી તેમની પૂજાનું સમર્થન વેદ દ્વારા થઈ શકતું નથી. 
પંડિત ધર્મદેવ વિદ્યામાર્તડના “વેદોં કા યથાર્થ સ્વર્‌પ' પુસ્તકમાં આ 
વિશે વિસ્તૃત વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું છે અને તેમાં કેટલાય વિદેશી 
વિદ્દાનોનાં મંતવ્યો ટાંકવામાં આવ્યાં છે કે જેઓ વેદમાં એકશ્વરવાદ 
માને છે. 


વેદ અને મૂર્તિપૂજા 

મૂર્તિપૂજા લગભગ ત્રણ હજાર વર્ષથી ચાલી છે. આથી વેદાદિ શાસ્ત્રોમાં તેનું 
વિધાન નથી. ઈશ્વર નિરાકાર અને સર્વવ્યાપક છે. તેથી તેની મૂર્તિ બની શકતી 
નથી. આ અંગે યજુર્વેદ (૩૨.૩)માં કહ્યું છે : ન તસ્ય પ્રતિમા ગસ્તિ યસ્ય નામ 
મઇઘરઃ। ઈશ્વર ઝગ છ્જપાત્‌ (ત્દગ્વેદ ૭.૩૫.૧ ૩) અને ઝજાયમ્‌ (યજુર્વેદ 
૪૦.૮) છે. અર્થાત્‌ તે નથી જન્મ લેતો, અને નથી શરીર ધારણ કરતો. આથી 
પરમેશ્વરનો અવતાર થઈ શકતો નથી. ત્રદષિ દયાનંદ જ નહિ, તેમના ગરુ સ્વામી 
વિરજાનંદ પણ મૂર્તિપૂજાને વેદ વિરુદ્ર માનતા હતા.૫* 


જોકે કબીર જેવા ભક્તિકાળના કેટલાક સંતો અને અન્ય લેખકોએ પણ 
મૂર્તિપૂજાનું કડક ભાષામાં ખંડન કર્યું છે, પરંતૃ તેઓ પોતાની વાતને શાસ્ત્રીય 
આધાર આપી શક્યા નહિ. ખૂબ લાંબા સમય પછી વેદાદિ શાસ્ત્રોના 


: 18 : વેદ-વિમર્શ 


આધારે મૂર્તિપૂજાનો સંપૂર્ણ નિષેધ કરનારા તો દંડી સ્વામી વિરજાનંદ અને તેમના શિષ્ય 
દયાનંદ જ હતા. 


વેદ અને ગોવધ 


ગોવધની વાત બાકી રહી : વેદોના અનેક મંત્રોમાં (ત્રદગ્વેદ ૧. 
૩૭.૫, ૧.૧ «૪.૨૭, ૧.૧ ૬૪.૪૦, ૪.૧.૮, ૭.૮.૮, ૯.૧.૯, ૧૦.૪૮.૩ 
વગેરેમાં) ગાયને ઝષ્‌ન્ય (ન મારવા યોગ્ય) કહેવામાં આવી છે.૫“* યજુર્વેદ (૧૩.૪૩) 
કહે છે : શાં માં સિંસી: (ગાયને ન મારો). ત્રદગ્વેદ (૮.૧૦૧.૧૫) અનુસાર મી 
મમનામીમશિતિં વધિષ્ઝ (ગાય નિષ્પાપ છે, તેને ન મારો). વેદમાં ગાયના હત્યારા 
માટે અતિ કઠોર દંડનું વિધાન છે : ઝન્તજાય મોથાતમ્‌ (યજુર્વેદ ૩૦.૧૮) અર્થાત્‌ 
ગાયના હત્યારાને મૃત્યુદંડ આપો. 

સહિ નો ગાં ઈસ થયરવં યહ પૂસુષમ્‌ 

તં ત્વા સીસેન વિધ્યામ:। (અથર્વવેદ ૧.૧ ૬.૪) 

“ગાય વગેરેના હત્યારાને સીસાની ગોળીથી વીધી નાખો.' 

સોડજ્ન્યાયા મરતિ ક્ષીરમમને તેષાં રીર્ષાળિ ઇર્તાપિ વૃસ્‍્ત્તા 
(્રદગ્વેદ ૧૦.૮૭.૧ ૮) 


“જેઓ ન મારવા યોગ્ય ગાયને મારે, તેમનાં મસ્તકને કુહાડાથી કાપી 
નાખો.' 

આ યુગમાં ત્દષિ દયાનંદે અબોલ ગાયના રક્ષણ માટે પ્રબળ જન આંદોલન 
કર્યુ. તેમણે દેશવાસીઓને ગોકૃષ્યાદિરક્ષિણી સભાઓ ગઠિત કરવાની પ્રેરણા આપી. 
દેશભરમાં સૌથી પહેલી ગૌશાળા રેવાડી (હરિયાણા)માં સ્વયં સ્થાપિત કરી 
અને ગોકરુણાનિધિ પુસ્તક લખ્યું. આ અમર કૃતિમાં તેમણે એટલે સુધી લખ્યું છે : 
“હે માંસાહારીઓ, તમે લોકો જ્યારે આગળ જતાં કોઈ પશુ નહિ 
મળે ત્યારે મનુષ્યોના માંસને પણ છોડશો કે નહિ ? હે પરમેશ્વર, તું શા માટે આ 
પશુઓ પર કે જેમને કોઈ પણ અપરાધ વગર મારવામાં આવે છે, દયા નથી 
કરતો ? શું તેમના પ્રત્યે તને પ્રેમ નથી ? શું તેમના માટે તારી ન્યાય સભા બંધ થઈ 


: 19 : વેદ-વિમર્શ 


ગઈ છે ? શા માટે તેમની પીડા છોડાવવા પર ધ્યાન નથી આપતો ? શા માટે તું 
તેમનો પોકાર નથી સાંભળતો ? શા માટે આ માંસાહારીઓના આત્મામાં દયાનો 
પ્રકાશ કરી તેમના નિષ્ઠુરતા, કઠોરતા, સ્વાર્થ અને મૂર્ખતા વગેરે દોષોને દૂર નથી 
કરતો ?' 


યજ્ઞ અને પશુબલિ 


મધ્યકાલીન કેટલાક આચાર્યો અને તેઓનું અનુસરણ કરનારા ભારતીય 
અને પાશ્ચાત્ય લેખકોએ અથર્વવેદના નવમા કાંડના ચૌવીસમા સૂક્ત તથા કેટલાક 
બીજા વેદમંત્રોના અર્થ કરતી વખતે યજ્ઞમાં પશુબલિ (ગોવધ સહિત) બતાવી છે. 
અથર્વવેદના આ સૂક્તના ભાષ્યની ઉત્થાનિકામાં સાયણાચાર્ય લખે છે : “બ્રાહ્મણ 
બળદને મારીને તેના માંસથી ભિન્ન ભિન્ન દેવતાઓ માટે આહુતિ આપે છે. આમાં 
બળદની પ્રશંસા અને તેનાં ક્યાં ક્યાં અંગ ક્યા ક્યા દેવતાને પ્રિય હોય છે તેનં 
વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે અને બળદની બલિ આપી હવન કરવાનું મહત્ત્વ વર્ણન 
કરીને તેનાથી પ્રાપ્ત થનારા શ્રેયની સ્તુતિ કરવામાં આવી છે.' કેટલાક લેખકો 
ત્રગ્વેદના મંત્ર (૧૦.૮૫.૧૩)ના આધારે વિવાહના અવસર પર ભોજન 
માટે ગાયો અને સાંઢોનો વધ કરવાનું પ્રતિપાદન કરે છે. મેક્ડોનેલ તો એક ડગલું 
આગળ વધીને અંત્યેષ્ટિમાં બોલવામાં આવતા ત્રદગ્વેદના મંત્ર (૧૦.૧ €.૭)માંથી 
નિષ્કર્ષ કાઢે છે કે : “મૃતકના દાહ સંસ્કારમાં એક ગાયનો વધ અનિવાર્ય હતો, 
કારણ કે તેના માંસનો ઉપયોગ શબને લપેટવા માટે કરવામાં આવતો હતો.' 
વેદમંત્રોનો સાચો અર્થ ન સમજવાના કારણે આ લેખકો “યજ્ઞોમાં પશુ બલિ થતી 
હંતી' અને “આર્ય લોકો ગોમાંસ ખાતા હતા' - આવો અનર્ગલ પ્રલાપ કરે છે. 
વેદમંત્રોના આવા ખોટા અર્થો માટે સાયણ, મહીધર જેવા ભાષ્યકારો જવાબદાર છે.૫૯ક 


વૈદિક યજ્ઞોમાં પશુબલિનો પ્રશ્ન જ ઊભો નથી થતો.*“" વેદોમાં સેંકડો 
જગ્યાએ (જેમ કે, ત્્શ્ગ્વેદ ૧.૧.૪, ૧.૧.૮, ૧.૧૪.૨૧, ૧.૧૨૮.૪, ૧.૧૯.૧; 
યજુર્વેદ ૧૫.૩૮, ૮.૨૩; અથર્વવેદ ૪.૨૪.૩ વગેરે) યજ્ઞને “'અઘ્વર કહેવામાં 
આવ્યો. નિરક્ત (૧.૮ કે ૨.૭) અનસાર ઝધ્વર દૃતિ યત્ત નામ ધ્વરતિસિસાવ્મ 
તત્‌ પ્રતિષેધઃ। અર્થાત્‌ યજ્ઞનું નામ અધ્વર છે. “ઘ્વર' કહે છે હિંસાને. હિંસાથી 


:20 : વેદ-વિમર્શ 


ઊલટું અહિંસા, અધ્વર કે યજ્ઞ. યજ્ઞનો અર્થ છે : દેવપૂજા, સંગતિકરણ અને દાન. 
પશુને મારવાં એવો આ પૈકી કોઈ પણ અર્થનો ભાવ નથી. 


જો નરમેધ યજ્ઞનો અર્થ નરબલિ આપવી એવો માની લેવામાં આવે તો 
પિતૃયજ્ઞમાં માતા-પિતા અને અતિથિ યજ્ઞમાં અતિથિની આહુતિ આપવી પડશે. 
ત્રદષિ દયાનંદે સત્યાર્થ પ્રકાશના અગિયારમા સમુલ્લાસમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે : “ઘોડા, 
ગાય વગેરે પશુ તથા મનુષ્યને મારીને હોમ કરવાનું કોઈ પણ જગ્યાએ લખેલ 
નથી. કેવળ વામમાર્ગીઓના ગ્રંથોમાં આવા અનર્થ લખ્યા છે...જ્યાં ક્યાંય 
આવું લખેલું છે, ત્યાં પણ વામમાર્ગીઓ દ્વારા પ્રક્ષિપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. 
અન્ન, ઇન્દ્રિય, કિરણ, પૃથ્વી વગેરેને પવિત્ર રાખવા એ જ ગોમેધ છે. જ્યારે મનુષ્ય 
મરી જાંય ત્યારે તેના શરીરનો વિધિપૂર્વક દાહ કરવો એ નરમેધ કહેવાય છે.' 


પ્રાચીન આર્યો અન્ન, જડીબુટ્ટીઓ, મધ, ઘી વગેરેથી યજ્ઞ કરતા હતા, નહિ 
કે મધ-માંસાદિથી. મહાભારત (શાંતિપર્વ : ર £૫.૯)માં લખ્યું છે : 


સુરા મત્લ્યા મધુ માંસમાસવં જીસતસેરનમ્‌ 
ઘૂસ: પ્રવર્તિતં યત્તે નૈતર્‌ વેરેષુ વ હ્પિતમ્‌।। 
“યજ્ઞમાં દારૂ અને માંસાદિનો પ્રચાર તો ધૂર્તોએ કર્યો છે, વેદમાં આવું કંઈ જ 
નથી.' 


વેદ અને ત્રેતવાદ 

ત્રણ સત્તાઓ (બ્રહ્મ, જીવ, પ્રકૃતિ) અનાદિ (જેનો આરંભ ન હોય) અને અનંત 
(જેનો અંત ન હોય) છે. બ્રહ્મનાં ઈશ્વર, પરમેશ્વર, પરમાત્મા વગેરે અનેક નામ 
છે. ઈશ્વરના સ્વરૂપની વ્યાખ્યા આર્યસમાજના બીજા નિયમમાં કરવામાં આવી છે. 
ટૂંકમાં, ઈશ્વર એક છે, જયારે જીવ અનેક છે. ઈશ્વર વિભુ અથવા સર્વદેશી છે, 
જીવ પરિચ્છિન્ન અર્થાત્‌ એકદેશી છે. ઈશ્વર જન્મ-મરણ અને કર્મ-બંધનથી મુક્ત 
છે, જીવ કર્મ કરે છે અને તેનું ફળ ભોગવે છે. ઈશ્વર જીવોને તેમનાં કર્મનું ફળ 
આપે છે. ઈશ્વર સર્વજ્ઞ છે, જીવ અલ્પજ્ઞ છે. ઈશ્વર સચ્ચિદાનંદ છે, જીવ ચેતન 
છે, સત્‌ છે, પરંતુ તેમાં આનંદનો અભાવ છે. પ્રકૃતિ કેવળ સત્‌ છે. 
આનંદનો અભિલાષી જીવ આનંદ-સ્વરૂપ પરમાત્માની સ્તુતિ-પ્રાર્થના-ઉપાસના 


:21 :વેદ-વિમર્શ 


કરે છે. આનંદ-રહિત જડ પ્રકૃતિની પૂજા (મૂર્તિપૂજા) કરવાથી આનંદની પ્રાપ્તિ 
થઈ શકતી નથી. ન ઈશ્વરને કોઈ ભ્રમ કે અવિદ્યા થાય છે, અને ન જીવ તેનો અંશ 
છે. જીવ કદી પણ બ્રહ્મ બની શકે નહિ. ઈશ્વર અને જીવની એકતા - 
અભિન્નતા સંભવ નથી. ઈશ્વર, જીવ અને પ્રકૃતિ - આ ત્રણ અનાદિ તત્ત્વો 
ધરાવતા ત્રેતવાદનો આ વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત ત્રદગ્વેદ (૧.૧ ૮૪.૨૦)માં બહુ જ સુંદર 
રીતે સમજાવવામાં આવ્યો છે : 

દ્વા સુષર્ળા સયુગા સર્રાયા સમાન વૃક્ષ પરિષસ્વગાતે। 

તયોરન્ય: પિષ્તં સ્વાદ્ત્તયનર્નન્નન્યો અમિ ત્તાજ્રીત્તિ। 

“જીવ અને બ્રહ્મમાંથી એક જે જીવ છે તે આ વૃક્ષરૂપી સંસારમાં પાપ-પુણ્ય રૂપ 
ફળોને સારી રીતે ભોગવે છે, અને બીજો જે પરમાત્મા છે તે ફળોને ન 
ભોગવીને અંદર-બહાર સર્વત્ર પ્રકાશમાન થઈ રહ્યો છે. જીવથી ઈશ્વર, ઈશ્વરથી જીવ 
અને એ બંનેથી પ્રકૃતિ ભિન્ન સ્વરૂપ છે અને આ ત્રણેય અનાદિ છે.' 


વેદાધ્યયનનો અધિકાર 
એક એવો પણ સમય આવ્યો હતો કે જ્યારે શૂદ્રો તથા સ્ત્રીઓને વેદ 
ભણવા અતે સાંભળવાના અધિકારથી વંચિત કરવામાં આવ્યાં 
હતાં. સ્ત્રીર્દ્વો નાધીયાતામિતિશ્રુતેઃ - આવું પ્રચારિત કરવામાં આવ્યું હતું. 
બ્રહ્મસૂત્ર શાંકરભાષ્ય (૩.૩.૩૮)માં તો એટલે સુધી લખવામાં આવ્યું છે કે, 
જો શૂદ્ર વેદનો શબ્દ સાંભળી લે તો તેના કાન સીસા અને લાખથી ભરી દેવા 
જોઈએ. લાંબા સમય પછી ત્રથ્ષિ દયાનંદે ઘોષણા કરી કે, મનુષ્ય માત્રને વેદ 
ભણવાનો અધિકાર છે. યજુર્વેદ (ર ૬.૨)માં સ્પષ્ટ વિધાન છે : 
સથેમાં વાત્ત ૧૯્યાળીમાવવનિ ઝનેભ્યઃ। 
ત્રહરાગન્યામ્યાં રૂદ્રાય ત્તાર્યાય ત્ત સ્વાય ત્તારળાય ત્તા। 
આર્યસમાજના ત્રીજા નિયમમાં તો વેદને ભણવા-ભણાવવા 
અને સાંભળવા-સંભળાવવાને સર્વ આર્યોનો પરમધર્મ બતાવવામાં આવ્યો છે. 
વેદજ્ઞાન મનુષ્ય માત્રના માટે છે. એની પર કોઈ વર્ણ, વર્ગ કે લિંગ વિશેષ વ્યક્તિનો 
અધિકાર નથી. એટલા માટે ત્રશદષિ દયાનંદે વેદનાં સંસ્કૃતની સાથે સાથે હિંદી 


:22 :વેદ-વિમર્શ 


ભાષામાં અર્થ પ્રકાશિત કર્યા. હિંદીમાં ભાષ્ય કરનાર તેઓ પ્રથમ વ્યક્તિ હતા. આ 
રીતે સદીઓથી અલમારીઓમાં કેદ પડેલા વેદોને જન સાધારણ સુધી 
પહોંચાડવાનું શ્રેય દેવ દયાનંદને જાય છે. 


વેદ વિશે કેટલીક ભ્રાંત માન્યતાઓ 


વર્તમાન યુગમાં અનેક વિદ્વાનોએ વેદજ્ઞાનની પ્રશંસા કરી છે. ફાંસના મહાન 
દાર્શનિક વોલ્ટેયરને જ્યારે યજુર્વેદની પ્રત ભેટ આપવામાં આવી ત્યારે તેમણે કહ્યું 
હેતું : “આ સર્વાધિક મૂલ્યવાન ઉપહાર છે કે જેના માટે પશ્ચિમ સદાને માટે પૂર્વનું 
ત્રણી રહ્યું છે.'પ૯ લેઓન ડેલ્બોસના વિચાર અનુસાર : “ગ્રીસ અથવા રોમનું 
કોઈપણ સ્થાનક ત્રદગ્વેદથી અધિક મૂલ્યવાન નથી.'ચ૦ અમેરિકન વિદ્ઠાન 
થોરોએ તો એટલે સુધી કહ્યું છે કે : “મેં વેદોનાં જે અવતરણ વાંચ્યાં છે તેણે મારી 
પર એક ઉચ્ચતર અને પવિત્રતમ જ્યોતિપૂંજના પ્રકાશની જેમ અસર કરી છે, 
જે એક ઉત્કૃષ્ટ માર્ગનું વર્ણન કરે છે. વેદોનો ઉપદેશ સરળ, દેશ અને જાતિ 
વિશેષના ઈતિહાસથી રહિત તથા સાર્વભૌમિક છે.'૨5 


હવે આટલા બધા પવિત્ર અને માનવ કલ્યાણના વિચારોથી પૂર્ણ એવા વેદોના 
વિષયમાં કેટલાક લેખકોના ભ્રાંતિપૂર્ણ વિચારો વાંચો : 


“ૃગ્વેદની ત્્દ્ચાઓ અબોધ શિશુઓની અનઘડ પ્રાર્થનાઓ છે.' - ફ્લેઇડરર 
“હું આપને ફરીથી યાદ કરાવું છું કે વેદમાં ખાસ્સી માત્રામાં બાલિશ 


અને મૂર્ખતાપૂર્ણ ભાવ છે, જોકે એવાં તત્ત્વ બહુ જ ઓછાં છે કે જેને ખરાબ 
અને આપત્તિજનક કહી શકાય. કેટલાક મંત્રો સાવ અર્થશૂન્ય અને સારહીન છે.'૨૨ 
- મેક્સમૂલર 

“વેદ મનુષ્યોની કલ્પના છે, મનુષ્યો દ્વારા રચિત છે; ઇતિહાસપ્રેમીઓ તથા 
આદિમ માનવ સભ્યતાના જીજ્ઞાસુઓ માટે તે ઉપયોગી સામગ્રી પ્રદાન કરે છે.'ર૩ 


- રાહુલ સાંકૃત્યાયન 


આનો સારાંશ એ છે કે ત્રદષિ દયાનંદ પહેલાં વેદોને બાળકોનો લવારો 
અને ગડરિયાનાં ગીત કહેવામાં આવતા હતા. આખરે આવું શા માટે ? આનું કંઈક 


: 23 : વેદ-વિમર્શ 


તો કારણ હશે જ. આ મિથ્યા વિચારના મૂળમાં નિમ્નલિખિત કારણો જણાય છે : 


(૧) ભારતીયોની અરૃચિ : પાછળનો કેટલોક સમય વિશ્વગુરુ ભારતના 
પતનનો કાળ રહ્યો છે. પરાધીન જાતિઓના દિલમાં પોતાનાં દેશ, ભાષા, ધર્મ 
અને સભ્યતા પ્રત્યેનો પ્રેમ મોટે ભાગે સમાપ્ત થઈ જતો હોય છે. આથી આપણી 
જ આપણાં જ ધર્મ અને સભ્યતાના સ્રોત એવા વેદ પ્રત્યે અરૃ્ચિ થઈ 
જવી સ્વાભાવિક હતી. આથી વેદ કેવળ પૂજાને માટે જ રહી ગયા હતા. 
તેનો સ્વાધ્યાય તદ્દન સમાપ્ત થઈ ગયો. એવામાં બીજા લોકોને વેદના સ્વાધ્યાયની 
પ્રેરણા આપવાનો તો પ્રશ્ન જ ક્યાં ઊભો થતો હતો ? કહે છે કે રાજા 
રામમોહનરાય લંડનમાં હતા ત્યારે તેમણે ફેડરિક રોજનને બ્રિટનના સંગ્રહાલયમાં 
ત્રરગ્વેદની હસ્તલિપિની નકલ કરવામાં બહુ જ વ્યસ્ત જોયા. આથી રાજા 
રામમોહનરાયને નવાઈ લાગી. તેમણે રોજનને સમજાવ્યા કે, તમારે વેદમંત્રો 
પાછળ તમારો સમય બિલકુલ નષ્ટ ન કરવો જોઈએ, પરંત 
તેને બદલે તમારે ઉપનિષદોનું અધ્યયન કરવું જોઈએ.૨* 


જ્યારે બીજી બાજુ મહર્ષિ મનુ કહે છે : 


સોડનધીત્ય દ્વિગો વેલ્મન્યત્ર જુહ્તે શ્રમમ્‌ 
સ ઔીવન્નેવ રૂદ્દત્વમારુ મત્ઝતિ સાન્વયઃ॥ (૨.૧૮૮) 


જે વેદને ન ભણીને બીજામાં શ્રમ કરે છે, તે પોતાના પુત્ર-પૌત્ર સહિત 
શૂદ્ર ભાવને શીઘ્ર પ્રાપ્ત થઈ જાય છે.' બીજી બાજુ રાજા રામમોહનરાય 
વેદના અધ્યયનને “સમય નષ્ટ કરવો' બતાવે છે. હાય રે પતન ! તારી 
કોઈ સીમા નથી. 


(ર) વિદેશીઓનો ઉદ્દેશ્ય : વેદના પાશ્ચાત્ય ભાષ્યકારોમાં ફ્રેડરિક 
મેક્સમૂલર, મોનિયર વિલિયમ્સ, આર. ગ્રિફિથ, હોરેસ હેનરી વિલસન, 
વિન્ટરનિટ્ઝ, મેક્ડોનેલ તથા વેબર વગેરેનાં નામ નોંધપાત્ર છે. આ 
તમામ સજ્જનો ઈસાઈ મત પ્રત્યે અત્યંત આસ્થા ધરાવતા હોવાથી તેઓ વેદોનું 
નિષ્પક્ષ મૂલ્યાંકન કરવામાં અસમર્થ રહ્યા. તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વેદોનું ભાષ્ય 
કરવાનો ન હતો, પરંતુ ઈસાઈ મતનો પ્રચાર કરવાનો હતો. આ લક્ષ્યની સિદ્ધિ 


:24:વેદ-વિમર્શ 


માટે તેમણે સુનિયોજિત ઢંગથી પોતાની પૂર્વ માન્યતાઓની પષ્ટિ માટે વેદ મંત્રોના 
અર્થમાં ફેરફાર કર્યા. આ બધું કાર્ય સમજી વિચારીને એક યોજના હેઠળ કરવામાં 
આવ્યું હતું. 

આ ષડ્યંત્રની પાછળ જે લોકોનો હાથ હતો તેમાં થોમસ બેબિંગ્ટન મેકોલે પણ 
એક હતો. તે કટ્ટરપંથી ઈસાઈ હતો. ચર્ચ અને બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય પ્રત્યેની 
તેની સેવાઓ બદલ તેને લોર્ડની ઉપાધિથી વિભૂષિત કરવામાં આવ્યો હતો. 
તેને ભારતનું શિક્ષણ માઘ્યમ એ માટે અંગ્રેજી બનાવ્યું હતું કે જેથી ભારતના 
પ્રતિષ્ઠિત વર્ગોમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ હિંદુત્વ પ્રત્યે નિષ્ઠાવાન ન રહે. મેકોલે પોતાની 
યોજનાની સફળતા માટે વૈદિક ધર્મ પર પ્રત્યેક દિશામાંથી આક્રમણ 
કરવા ઇચ્છતો હતો. આ માટે તેણે એક એવી વ્યક્તિની જરૂર હતી કે જે તેની 
માન્યતા અનુસાર વેદનો અનુવાદ કરી શકે. એવામાં તેની નજર ફ્રેડરિક મેક્સમૂલર 
પર પડી. બંને વચ્ચે ૨૮મી ડિસેમ્બર, ૧૮૫૫ના રોજ મુલાકાત થઈ. વૈદિક ધર્મ 
માટે આ બહુ જ કમનસીબ દિવસ હતો. આ એક જ મુલાકાતે વેદનું જેટલું અહિત 
કર્યું એટલું અનેક વ્યક્તિઓ ભેગી થઈને પણ ન કરી શકી. મેક્સમૂલર ધનના 
બદલામાં પોતાની કલમ વેચવા તૈયાર ન હતો, પરંતુ પંચાવન વર્ષના અનુભવી 
અને કુટિલ રાજનીતિજ્ઞ મેકોલે સમક્ષ આ બત્રીસ વર્ષના અનુભવહીન યુવકની 
એક પણ વાત ન ચાલી. મેકોલેએ તેને યશ અને ધનનો લોભ પણ આપ્યો અને ભય 
પણ બતાવ્યો. સાધન વિહીન મેક્સમૂલર અપ્રસિદ્ધિની હાલતમાં અહીં-તહીં આંટા 
મારી રહ્યો હતો. સંભવ છે કે તે ધનનો લોભી ન પણ હોય, પરંતુ તેને સાધનોની 
જરૂર તો હતી જ. બીજું યશ અથવા નામના તો યુવાવસ્થાની કમજોરી છે. 
મેક્સમૂલર એક સામાન્ય વ્યક્તિ હતો. તે બિચારો યશના લોભથી બચી ન શક્યો 
અને તેણે મેકોલેની પાસે પોતાની બુદ્ધિ, વિધા અને કલમને ગીરવી 
મૂકવાનું સ્વીકારી લીધું. આ કાર્યને માટે તેને બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઈન્ડિયા કંપની પાસેથી 
ધન મળ્યું. આ કુચક્ર ભારત-મૈત્રીની આડમાં ચલાવવામાં આવ્યું હતું.૨પ 


એક અન્ય સજ્જન કર્નલ બોડને પોતાના ધનથી ઓક્સફર્ડ વિશ્વવિધાલયમાં 


ક. 


એક બોડન પીઠની સ્થાપના કરી હતી. તેમણે ૧૫મી ઓગસ્ટ, ૧૮૧૧ના રોજ 


નજ 


પોતાની વસિયતમાં સ્પષ્ટ લખ્યું હતું : “મારો આ ઉદારતાપૂર્ણ ઉત્તરદાન કરવા 


: 25 :વેદ-વિમર્શ 


પાછળનો ખાસ હેતુ એ છે કે, સંસ્કૃત ધર્મશાસ્ત્રોનો અંગ્રેજી અનુવાદ તૈયાર 
કરવાના કાર્યને વેગ મળે કે જેથી મારા દેશવાસીઓ (અંગ્રેજો) ભારતીયોને ઈસાઈ 
મતમાં દીક્ષિત કરી શકે'.૨” 


પાશ્ચાત્ય લેખકોનો વાસ્તવિક ઉદ્દેશ્ય પોતાના મતનો પ્રચાર કરવાનો હતો. 
આથી તેઓ વેદની નિંદા કરે એ સ્વાભાવિક હતું. તેઓએ વેદનો અનુવાદ 
વેદને નિકૃષ્ટ અને બાઈબલને સર્વોત્તમ પુરવાર કરવા કર્યો હતો. મેક્સમૂલરે ૯મી 
ડિસેમ્બર, ૧૮ ૬૭ના રોજ પોતાની પત્નીને લખેલા એક પત્રમાં લખ્યું હતું : “મારું 
આ સંસ્કરણ તથા વેદનો અનુવાદ આગામી સમયમાં ભારતના ભાગ્ય તથા 
તેના લાખો લોકોને પ્રભાવિત કરશે. કેમ કે આ વેદ જ તેમના ધર્મનું મૂળ છે અને હું 
નિશ્ચયપૂર્વક અનુભવ કરું છું કે તેઓને એ બતાવી દેવું કે તેઓનું આ મૂળ કેવું છે, 
એ જ છેલ્લાં ત્રણ હજાર વર્ષ દરમિયાન તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી સઘળી 
વાતોને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવાનો એક માત્ર ઉપાય છે.'ઃ? આ જ આશયથી 
મેક્સમૂલર તા. ૧૮મી ડિસેમ્બર, ૧૮૮૮ના રોજ ભારત-મંત્રી ડ્યૂક ઓફ 
આર્ગાઇલને એક પત્રમાં લખે છે : “ભારતનો પ્રાચીન ધર્મ લગભગ નષ્ટ થવા 
આવ્યો છે, અને એવામાં જો ખ્રિસ્તી મત તેનું સ્થાન ગ્રહણ નહિ કરે તો એ કોનો 
વાંક ગણાશે ?'ર૮ 

આ છે એ વિચારધારા કે જેના પ્રભાવમાં વેદનો અનુવાદ કરવામાં આવ્યો હતો. 
પછી વેદની સાથે ન્યાય થાય એવી આશા શી રીતે રાખી શકાય ? આથી શ્રી 
અરવિંદે લખ્યું છે : “(પાશ્ચાત્ય વિદ્દાનો દ્વારા) આ નવો અર્થ અને નવી વ્યાખ્યાઓ 
તેઓની એ પ્રબળ અભિલાષાને લઈને વિકસિત થઈ હતી કે, વેદમંત્રોને બર્બર 
જાતિઓનાં પ્રારંભિક ઇતિહાસ, રીતિ-રિવાજો અને તેમની સંસ્થાઓની માહિતી 
આપનારાં સિદ્ધ કરી શકાય.'ચ૯*ક 


પાશ્ચાત્ય લેખકોના વિચારો આટલા બધા સંકીર્ણ અને પક્ષપાતપૂર્ણ હોવા 
છતાંય કેટલાક ભારતીયો તેઓની પ્રશંસા ન જાણે ક્યા આધારે કરતા રહે છે ! 

(૩) વિદેશીઓનું સંસ્કૃત જ્ઞાન : જેવી રીતે સુવર્ણને પ્રાપ્ત કરવા 
માટે પથ્થરોની શિલાઓ તોડવી પડે છે, એવી જ રીતે કોઈ ગ્રંથના ભાવને સમજવા 
માટે શબ્દો રૂપી પથ્થર તોડવા પડે છે. એટલા માટે સાચો શબ્દાર્થ કરવા 


:26 : વેદ-વિમર્શ 


માટે ભાષાનું પૂર્ણ જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે. ભાષાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યા વગર 
પુસ્તકનો ભાવ સમજી શકાતો નથી. પ્રસિદ્ધ વૈજ્ઞાનિક હક્સલેએ યોગ્ય 
જ લખ્યું છે : “જેમણે ગ્રીક કે લેટિનની એ.બી.સી. નથી આવડતી, 
તે પોતે એ ભાષામાં લખાયેલ નાટકો પર શી ટિપ્પણી કરી શકે ?' આથી 
પણ પાશ્ચાત્ય વિદ્ઠાનોનાં વેદભાષ્યોને પ્રામાણિક કહી શકાય નહિ; કારણ 
કે તેઓનું સંસ્કૃતનું જ્ઞાન વિશેષ ન હતું. આ અંગે અહીં એક-બે ઘટનાઓનો 
ઉલ્લેખ કરવો યોગ્ય રહેશે : 

પંડિત ધર્મદેવ વિદ્યામાર્તણ્ડે ૧૯૫૭માં ત્રિવેન્દ્રમ (તિરુવનંતપુરમ્‌)માં 
આયોજિત પ્રાચ્યવિધયા સંમેલનના અધ્યક્ષ તથા ઓક્સફર્ડ વિશ્વવિધાલયના સંસ્કૃત 
વિભાગના અધ્યક્ષ પ્રો. થોમસને પૂછયું : “શું આપને સંસ્કૃત બોલવાનો અભ્યાસ 
છે ?' અંગ્રેજીમાં ઉત્તર મળ્યો : “મારી પ્રબળ ઇચ્છા છે કે હું પણ આપની જેમ 
ધારાપ્રવાહ સંસ્કૃત બોલું, પરંતુ કમનસીબે મને એનો અભ્યાસ નથી.'2૦-ક 


મહાત્મા નારાયણ સ્વામી “વેદ રહસ્ય'માં લખે છે કે, એક ભારતીય વિદ્ધાન પ્રો. 
મેક્ડોનેલ પાસે ભણવા માટે ઈગ્લેૅન્ડ ગયા હતા. પ્રો. મેક્ડોનેલ 
તેમની સાથે સંસ્કૃતમાં વાતચીત ન કરી શક્યા. પ્રો. મેક્ડોનેલે તેમને કહ્યું : 
“આપને અહી સંસ્કૃત સાહિત્ય ભણવા નહિ, પરંતુ પશ્ચિમી વિદ્દાનોની સંશોધન 
પદ્ધતિ શીખવા માટે મોકલવામાં આવ્યા છે !'2૦.ખ 

તો પછી સંસ્કૃતનું આટલું ઓછું જ્ઞાન ધરાવનારાઓ અત્યંત ગૂઢ 
અને રહસ્યમય વેદ મંત્રોનો સાચો અનુવાદ શી રીતે કરી શકે ? ક્યારેય ન કરી શકે. 
તેઓ વેદની ભાષા અને છંદ રચનાને સમજી ન શક્યા અને ન તો 
તેઓએ વેદભાપષ્યની પ્રાચીન નૈરુક્તની પ્રણાલી અપનાવી. તેઓએ શબ્દોના રૂઢ 
અર્થ લીધા અને વેદમાં આવતાં રૂપકોને પાછળથી લખાયેલ સાહિત્યમાં ઉલ્લિખિત 
ગાથાઓની સાથે જોડીને વૈદિક ગાથાશાસ્ત્ર અને વૈદિક ઈતિહાસનું સર્જન કર્યું.*૧ 
તમામ ત્રદષિમુનિઓ, પ્રાચીન ગ્રંથકારો અને ભાષ્યકારો - કોઈપણ અપવાદ વગર 
- તમામ વૈદિક શબ્દોને યૌગિક માને છે...પરંતુ યુરોપિયન વિદ્દાનોએ આ 
નિયમની સંપૂર્ણ અવહેલના કરી; અને તેથી જ તેઓએ પોતાનાં વેદ 
વ્યાખ્યાનોને પુરાણોએ ઘડી કાઢેલી કે માંગેલી કથાઓ તથા એતિહાસિક 


:27 :વેદ-વિમર્શ 


અને પ્રાગૈતિહાસિક વ્યક્તિઓની વાર્તાઓ અને ઉપાખ્યાનોથી ભરી દીધાં. 
તેઓ વેદોને આર્ય જાતિની આરંભિક અવસ્થાના વિકાસનો ઇતિહાસ માનતા રહ્યા. 
તેઓની દૃષ્ટિએ આ આદિમ આર્ય જાતિ ત્યારે અસભ્ય, નૈતિક વિચારોથી હીન 
તથા એક ઈશ્વરને બદલે અગ્નિ, વાયુ વગેરે અનેક જડ પ્રાકૃતિક દેવતાઓની પૂજા 
કરનારી હતી. આ યુરોપિયન વિદ્ઠાનો પોતાની અંદર એ વિશ્વાસ જ ઉત્પન્ન ન 
કરી શક્યા કે, હાલમાં મૂર્તિપૂજા કે પ્રકૃતિની પૂજા કરનારા આ લોકો આરંભિક 
અવસ્થામાં આટલા બધા ઉન્નત વિચારો ધરાવતા અને સુસભ્ય પણ હતા. એટલા 
માટે પાશ્ચાત્ય વિદ્દાનોનો મત છે કે, વેદોમાં બહુદેવતાવાદ છે અને યજ્ઞોમાં 
પશુબલિનું વિધાન છે ! તેઓએ એ પણ પ્રસિદ્ધ કર્યું કે, પ્રાચીન આર્યો માંસ ખાતા 
હતા, સોમના નામે સુરાપાન કરતા હતા અને જુગાર પણ રમતા હતા ! પશ્ચિમી 
વિદ્દાનોએ આવી મિથ્યા માન્યતાઓને લઈને વેદભાષ્યો કર્યા. આથી જ એ લોકો 
વેદોના વાસ્તવિક ભાવ સમજવાથી વંચિત રહ્યા. 


વીસ વર્ષથી પણ વધારે સમય સુધી પરિશ્રમ કર્યા પછી મેક્સમૂલરનો મત હતો 
કે : “કોઈપણ વ્યક્તિ કે જેને વેદનું થોડુંઘણું પણ જ્ઞાન છે, તે હમણાં વેદનો અનુવાદ 
કરવાનો વિચાર નહિ કરે. ત્દગ્વેદનો અનુવાદ આગામી સદીમાં કરવા યોગ્ય કામ 
છે....જો અનુવાદથી આપણો અભિપ્રાય પૂરા ત્દગ્વેદના સંપૂર્ણ, સંતોષજનક 
અને અંતિમ અનુવાદથી હોય...તો આવા કાર્ય માટે આપણે આગામી સદી સુધી 
પ્રતીક્ષા કરવી પડશે; પરંતુ મને શંકા છે કે આપણે આવું ભાષ્ય કે અનુવાદ કદી 
કરી પણ શકશું કે નહિ.'*2 દુઃખનો વિષય છે કે આ બધુ જાણવા છતાં મેક્સમૂલર 
વેદનો અનુવાદ કરવાના કાર્યમાં લાગી રહ્યા. મેક્સમૂલરની “સેક્રિડ બુક્સ ઓંફ 
ધી ઈસ્ટ'ના રશિયન સંસ્કરણમાં સંપાદક બોલંગરે લખ્યું છે : “પ્રો. મેક્સમૂલરના 
અનુવાદમાં જે વાત મને ખટકે છે તે એ છે કે તેમાં બહુ જ બધી બેહ્ૂદી, અશ્લીલ 
અને અસ્પષ્ટ વાતો છે...જ્યાં સુધી હું વેદોના ઉપદેશને સમજી શક્યો છું, 
મને તે એટલી બધી ઉચ્ચ જણાય છે કે એક ગરબડ અને વિકૃત અનુવાદ દ્વારા 
રશિયન જનતાને તેનાથી પરિચિત કરાવવાને હું મારો અપરાધ માનું છું, કારણ 
કે આનાથી તેઓ કોઈ જ આત્મિક લાભ પ્રાપ્ત કરી શકશે નહિ કે જે વૈદિક શિક્ષા 
દ્વારા જનતાને મળવો જોઈએ.'** 


: 28 : વેદ-વિમર્શ 


પશ્ચિમના વિદ્વાનો વેદનો સાચો અર્થ કરવામાં અસમર્થ રહ્યા એ તથ્યની પુષ્ટિ 
માટે ત્રદગ્વેદના આ મંત્ર પર વિચાર કરીએ : 
તાયવા ચાહિ રરરાતેમે સોમા ઞરજૃતાઃ। 
તેષાં પાહિ શ્રુધી ઇવમ્‌।। ત્રદગ્વેદ ૧.૨.૧ 


મ્યૂરે આ મંત્રનો અર્થ કર્યો છે : “હે વાયુ ! આવો ! આ સોમ તૈયાર છે તે પીઓ. 
અમારી પ્રાર્થનાઓ સાંભળો.'2૫ આવો જ અર્થ વિલસને કર્યો છે.** પરંતુ પંડિત 
ગુરુદત્ત વિદ્યાર્થીએ તેનો શુદ્ધ અર્થ કરતાં લખ્યું છે : “સ્પર્શાદિ ગુણોથી જોવા યોગ્ય 
વાયુ ગતિમાન અને સુંગંધીને એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને લઈ જનાર છે. આ વાયુ 
જગતનાં તમામ જીવો અને વૃક્ષોનું જળ અને પ્રાણ વગેરેથી સુશોભિત કરીને રક્ષણ 
કરે છે. તેના દ્વારા જ બોલવા અને સાંભળવાનો વ્યવહાર થાય છે.'*૨ખ કેટલો બધો 
ફરક છે આ બંને અર્થોમાં ! મ્યૂર વગેરેએ કરેલા અર્થો સાવ સારહીન અને ફિક્કા છે. 


(૪) ભારતીય ભાષ્યકારોની લીલા : સ્કન્દ સ્વામી, વેંકટ માધવ, મહીધર, 
ઉવ્વટ, સાયણાચાર્ય વગેરે ભારતીય ભાપષ્યકારો ત્રદષિઓ ન હતા. 
જોકે તેઓએ વેદોને અપૌરૃષેય માન્યા હતા, પરંતુ તેઓનાં ભાષ્યોમાં અશ્લીલતા, 
પશુહિંસા, જડપૂજા, અનિત્ય ઈતિહાસ વગેરે અનેક દોષોની ભરમાર છે. તેમાં 
વેદોને અત્યંત નિકૃષ્ટ સિદ્ધ કરનારી અને બદ્ધિ, તર્ક અને સૃષ્ટિક્રમ વિરુદ્ધ વાતોનો 
પાર નથી. આ ભાષ્યોમાં સાયણનું ભાષ્ય સૌથી વધારે પ્રસિદ્ધ 
છે. સાયણને માટે વેદ માત્ર કર્મકાંડનું જ પુસ્તક છે. તેણે મંત્રોનો કેવળ યજ્ઞપરક 
અર્થ કરીને વેદનો વાસ્તવિક અભિપ્રાય અત્યંત સંકુચિત કરી દીધો છે. બધા જ 
મંત્રોને કેવળ યજ્ઞપરક અર્થમાં ધકેલવા એ સાયણ ભાપ્યનું કમનસીબ પાસું 
છે. સાયણ, મહીધર વગેરે વેદનો સાચો અર્થ કરવામાં અસમર્થ રહ્યા. પાશ્ચાત્ય 
વિદ્દાનોએ આ સાયણ, મહીધર વગેરેનાં ભાષ્યોને આધારે વેદનો અંગ્રેજી, ફેન્ચ, 
જર્મન વગેરે ભાષામાં અનુવાદ કર્યો છે. આથી વેદાર્થ વિશે ભ્રાંતિઓ ઉત્પન્ન 
કરવામાં આ ભાષ્યોએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે. આ માટે ત્રશદષિ દયાનંદ 
ત્રગ્વેદાદિભાષ્યભૂમિકા (ભાષ્યકરણ શંકા સમાધાનાદિ વિષયઃ)માં લખે છે કે : 
“જ્યારે આ જ (મહીધર, સાયણ વગેરેનાં) વ્યાખ્યાનો અશુદ્ધ છે, 
ત્યારે યુરોપખંડવાસી લોકોએ તેની જ સહાયતા લઈને પોતપોતાના દેશની 


: 29 :વેદ-વિમર્શ 


ભાષામાં જે અનુવાદો કર્યા છે, તેના અનર્થની તો વાત જ શી કહેવી ?' આમ બૂરાઈની 
જડ વેદોના આવા અશુદ્ધ, અવૈજ્ઞાનિક, એકાંગી અને સંકુચિત અનુવાદો છે. 


યોગી અરવિંદ અનુસાર “વેદના સર્વ સંભવ અર્થોમાંથી આ નિમ્નતર 
અર્થની સાથે જ વેદને અંતિમ રીતે અતે પ્રામાણિકતાની સાથે બાંધી 
દેવા..એ આ સાયણના ભાપષ્યનું સૌથી વધારે કમનસીબ પરિણામ 
આવ્યું...સાયણના ભાષ્યે પુરાણી મિથ્યા ધારણાઓ પર પ્રામાણિકતાની 
મહોર લગાવી દીધી...અને તેમણે આપેલા નિઈેશો - એવા સમયે કે જ્યારે એક 
બીજી સભ્યતાએ વેદોને શોધીને બહાર કાઢી તેનું અધ્યયન શરૂ કર્યું હતું - પેલા 
યુરોપિયન વિદ્ધાનોના મસ્તિષ્કમાં નવી નવી ભૂલોનું કારણ બન્યા...સાયણના 
ભાષ્ય દ્વારા ત્રશદષિઓનું, તેમના વિચારોનું, તેમની સંસ્કૃતિનું, તેમની 
અભિલાષાઓનું એક એવું પ્રતિનિધિત્વ થયું છે કે જે એટલી બધી સંકુચિતતા 
અને દરિદ્રતાનું ભોગ બનેલ છે કે જો તેનો સ્વીકાર કરી લેવામાં આવે તો 
એ વેદ સંબંધી પ્રાચીન પૂજ્યભાવને, તેની પવિત્ર પ્રામાણિકતાને, તેની દિવ્ય 
ખ્યાતિને તદ્દન અબદ્ધિગમ્ય કરી મૂકે છે.'૨““ આથી જ બ્લૂમફીલ્ડે લખ્યું છે : “વેદ 
એક આદિમ જાતિના યજ્ઞ સંબંધી મંત્રો છે.' સાયણનું ભાષ્ય હકીકતમાં એટલું બધું 
નકામું છે કે વેદોના પ્રસિદ્ધ પંડિત બ્રહ્મદત્ત જીજ્ઞાસુ લખે છે : “જો સાયણ ભાષ્યનો 
જ હિંદી, અંગ્રેજી, ઉર્દૂ કે બીજી કોઈ ભાષામાં અનુવાદ કરીને કોઈ વિદ્યાલયમાં 
ભણાવવામાં આવે તો નિશ્ચિત સમજવું કે અમુક જ શ્રદ્ધાળુઓને બાદ કરીને બાકી 
બધાનાં મુખેથી એક જ ધ્વનિ નીકળશે કે આ વેદ તો જંગલી લોકોની બકવાસ 
ભરેલી કૃતિઓ છે.' હકીકતમાં સાયણ વગેરેનાં ભાષ્યોએ પાશ્ચાત્ય લેખકોની 
આંખો પર પટી બાંધી દીધી. 


દયાનંદ અને વેદ 


આવા અંધકારમય સમયમાં ત્રદષિ દયાનંદ સરસ્વતીએ પોતાના ગુરુ સ્વામી 
વિરજાંનંદ દંડીના આદેશ અનુસાર મનષ્યકૃંત અનાર્ષ ગ્રંથો વિરુદ્ધ અભિયાન છેડયું 
અને ફરીથી વેદોની શિક્ષાઓ અપનાવવા પર ભાર મૂક્યો. દયાનંદ ન 
તો સાયણ સાથે સહમત છે અને ન તો વિદેશી વિદ્દાનો સાથે. દયાનંદ 


: 30 : વેદ-વિમર્શ 


માટે વેદ ઈશ્વરોક્ત છે અને જ્ઞાન-વિજ્ઞાનના ભંડાર છે. 


ભારતના આ સંતનું જીવન વેદોને સમર્પિત હતું. દયાનંદ ત્રશષિ હતા, મહાન 
તપસ્વી હતા. આથી તેઓ વેદભાષ્ય કરવાના અધિકારી હતા. ત્રદૃષિ 
દયાનંદે સમાધિ લગાવીને વેદનાં ગહન રહસ્યો પ્રાપ્ત કર્યા હતાં. ત્દષિની સૂઝ 
નિરાળી હતી. સંસ્કૃત ભાષા પર તેમનો પૂર્ણ અધિકાર હતો. તેમનું વૈદિક વાડ્મયનું 
અધ્યયન અદ્‌ભુત હતું. તેમણે વેદભાષ્યના આરંભના દિવસો (કારતક સુદ 
૨, સંવત ૧૯૩૪, ૭ નવેમ્બર, ૧ ૮૭૭)માં “ભ્રાંતિ નિવારણ' ગ્રંથમાં લખ્યું હતું : 
“હું મારા નિશ્ચય અને પરીક્ષા અનુસાર ત્રદગ્વેદથી લઈને પૂર્વમીમાંસા સુધીના લગભગ 
ત્રણ હજાર ગ્રંથોને (પ્રામાણિક) માનું છું.' કેટલું વિશાળ અને ગહન અધ્યયન હતું 
આ ત્રદ્ષિનું ! જ્યાં મોટાભાગના ભાષ્યકારોએ વૈદિક શબ્દોના પ્રચલિત અર્થો 
(લૌકિક અને રૂઢિ) કરવાની ભૂલ કરી હતી, ત્યાં આ ત્રદષિવરે આ શબ્દોના પ્રસંગ 
અનુસાર યૌગિક અર્થો કર્યા છે. વેદાર્થના ક્ષેત્રમાં ત્રદષિ દયાનંદનું આ એક મહાન 
યોગદાન છે. તેમણે વેદભાષ્ય વેદાંગ તથા એતરેય, શતપથ વગેરે બ્રાહ્મણ ગ્રંથો 
અનુસાર બનાવ્યું છે. 


ત્રદષિ દયાનંદે ત્રદગ્વેદાદિભાષ્યભૂમિકા (ઈશ્વર પ્રાર્થના વિષયઃ)માં સ્વયં લખ્યું 
છે : “આ વેદભાપષ્યમાં કશુંય અપ્રમાણ લખવામાં આવશે નહિ. પરંતુ 
જે બ્રહ્માથી લઈને વ્યાસ સુધીના મુનિઓ અને ત્રદષિઓ થયા છે, તેઓની વ્યાખ્યાની 
જે રીત છે તે મુજબ આ વેદભાષ્ય કરવામાં આવશે. આ ભાષ્ય એવું હશે કે જેમાં 
વેદાર્થ વિરુદ્ધ આધુનિક કાળમાં લખાયેલ ભાષ્યો અને ટીકાઓને કારણે વેદોમાં 
ભ્રમથી જે મિથ્યા દોષોનો આરોપ થયો છે, એ બધું નિવૃત્ત થઈ જશે; અને આ વેદભાષ્યથી 
વેદોનો જે સાચો અર્થ છે એ સંસારમાં પ્રસિદ્ધ થશે કે જેથી વેદોના સનાતન અર્થ 
બધા લોકો યથાવત્‌ જાણી શકશે. હું આ માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું.” 


લગભગ તમામ નિષ્પક્ષ વિદ્દાનો દયાનંદનાં ચિંતન, તર્ક, વેદ સંબંધી જ્ઞાન 
તથા પાંડિત્યનો સ્વીકાર કરે છે. દયાનંદના વેદભાષ્યને “વેદને ફરીથી એક જીવંત 
ધર્મગ્રંથ રૂપે સ્થાપિત કરવા માટે આર્યસમાજના સંસ્થાપક સ્વામી દયાનંદ દ્વારા 
કરવામાં આવેલ અપૂર્વ પ્રયત્ન' માનનાર યોગી અરવિંદ લખે છે : “દયાનંદની 
મંત્રોની વ્યાખ્યા એ વિચારથી નિયંત્રિત છે કે વેદ ધાર્મિક, નૈતિક 


:31 : વેદ-વિમર્શ 


અને વૈજ્ઞાનિક સત્યનું એક પૂર્ણ ઈશ્વરપ્રેરિત જ્ઞાન છે. વેદની ધાર્મિક શિક્ષા 
એકશ્વરવાદની છે અને વૈદિક “દેવતા'ઓ એક જ દેવનાં ભિન્ન ભિન્ન વર્ણનાત્મક 
નામ છે...દયાનંદે પુરાતન ભાષા-વિજ્ઞાનના સ્વતંત્ર પ્રયોગને પોતાનો આધાર 
બનાવ્યો, જે તેમને નિરુક્તમાંથી પ્રાપ્ત થયો હતો. સ્વયં સંસ્કૃતના એક મહાવિદ્દાન 
હોવાથી તેમણે પોતાની સામગ્રી પર અદ્ભુત શક્તિ અને સ્વાધીનતાની સાથે વિચાર 
કર્યો.'ચ૯** યોગી અરવિંદે ઘોષણા કરતાં કહ્યું છે : “વેદોની વ્યાખ્યા અંગે મારો 
વિશ્વાસ કે વેદોની અંતિમ અને સંપૂર્ણ વ્યાખ્યા ભલે ગમે તે થાય, પરંતુ 
આપણે દયાનંદને પ્રથમ સત્ય માર્ગદર્શક રૂપે સન્માનિત કરવા જ પડશે. 
તેમણે સમયે જે દ્વાર બંધ કરી રાખ્યાં હતાં તેની ચાવીઓ હસ્તગત કરી લીધી હતી 
અને આ બંધ પડેલા સ્રોતની ઉપર મારેલ સીલ તોડીને ફેંકી દીધું હતું.'** 


ફિટ્ઝે લખ્યું છે : “પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોનું સંસ્કૃત અને વેદોનું જ્ઞાન શૂન્ય સમાન 
છે. અમને તેમનાં કથન પર સહેજ પણ વિશ્વાસ નથી. અમે કેવળ દયાનંદના 
ભાષ્યને પ્રામાણિક સમજીએ છીએ.' મહાત્મા ટી. એલ. વાસવાણીના વિચાર 
અનુસાર : “સ્વામી દયાનંદ વેદોના જ્ઞાન પ્રત્યે ભારતીયોનાં જ્ઞાનચક્ષુ ખોલનાર 
પ્રથમ વ્યક્તિ હતા. મને આધુનિક ભારતમાં સ્વામી દયાનંદ જેવો કોઈ 
બીજો વિદ્દાન નજરે પડતો નથી.'*“ આમ, ત્રદષિ દયાનંદની વેદભાષ્યની 
શૈલી સર્વોત્તમ છે અને તેમનું વેદભાષ્ય પ્રામાણિક છે. 


ત્રષિ દયાનંદ ચારે વેદોનું ભાષ્ય કરવા ઇચ્છતા હતા. આ 
માટે તેમણે સંવત ૧૯૩૩માં સંસ્કૃતમાં ચતુર્વેદવિષયસૂચી ગ્રંથ લખ્યો હતો. 
તેમણે એ જ વર્ષે ત્રદગ્વેદભાષ્યભૂમિકાની રચના કરી. આ ગ્રંથ પહેલી વાર સોળ 
અંકોમાં ક્રમશઃ છપાયો હતો. તેનું પ્રકાશન સંભવતઃ ચૈત્ર સં. ૧૯૩૪થી શરૂ 
કરીને વૈશાખ ૧૯૩૫ (મે ૧૮૭૮) સુધીમાં પૂરું થઈ ગયું હતું. ચારે વેદોના 
ભાષ્યની આ એક જ સામાન્ય ભૂમિકા છે. આ ગ્રંથ ત્રદષિ દયાનંદની વેદભાષ્ય 
શૈલીને સમજવા માટે બહુ જ ઉપયોગી છે. આ માટે તેમણે એક વિજ્ઞાપનમાં લખ્યું 
હતું : “જે કોઈ ભૂમિકા વિના ફક્ત વેદ જ ખરીદવા ઇચ્છે તો નહિ મળી શકે; પરંતુ 
ભૂમિકા ફક્ત પાંચ રૂપિયામાં અલગથી મળી શકે છે.'ગ૯-ક 


ત્રષિ દયાનંદે વેદભાષ્યના નમૂના તરીકે ત્રદગ્વેદના પ્રથમ સૂક્તનું ભાષ્ય 


: 32 :વેદ-વિમર્શ 


(જેમાં સાથે સાથે ગુજરાતી અને મરાઠી અનુવાદ પણ આપવામાં આવ્યો 
હતો) સં. ૧૯૩૧માં પ્રકાશિત કર્યું હતું, જે આજે અપ્રાપ્ય છે. તેમણે ફરીથી 
વેદભાષ્યના એક બીજાં નમૂનાનો અંક સં. ૧૯૩૩માં કાશીના લાજરસ પ્રેસથી 
છપાવ્યો હતો, જેમાં ત્રદગ્વેદના પ્રથમ સૂક્તના નવ મંત્રો અને બીજાં સૂક્તના એક 
મંત્રની વ્યાખ્યા પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.” ત્રદષિએ મહેશચંદ્ર ન્યાયરત્ન 
વગેરે દ્વારા આ નમૂનાના અંક પર કરેલા આક્ષેપોનો સમુચિત ઉત્તર ભ્રાંતિનિવારણ 
ગ્રંથ લખીને આપ્યો હતો. પછી ત્રદષિ દયાનંદ સરસ્વતીએ માગસર સુદ 
દ, સંવત ૧૯૩૪ (૧૭ જાન્યુઆરી, ૧ ૮૭૮) અને ગરુવારે યજુર્વેદના ભાષ્યનો 
આરંભ કર્યો હતો, જે લગભગ પાંચ વર્ષ પછી માગશર વદ ૧, સંવત ૧૯૩૯માં 
પૂરું થયું હતું.”૧ ત્રદગ્વેદનું ભાષ્ય પણ સાથે સાથે ચાલતું હતું. ત્રદષિ 
દયાનંદે ભ્રાંતિનિવારણમાં આશા વ્યક્ત કરી હતી : “પરમાત્માની કૃપાથી મારું 
શરીર ટકી ગયું અને કુશળતાથી એ દિવસ જોવા મળ્યો કે વેદોનું ભાષ્ય પૂરું થઈ 
ગયું છે, તો નિશ્ચિત રૂપે આર્યાવિર્ત દેશમાં સૂરજ જેવો પ્રકાશ ફેલાઈ જશે.' પરંતુ 
હજુ તો તેમણે ત્રદગ્વેદના સાતમા મંડળના એકસઠમા સૂક્તના બીજા મંત્ર સુધી જ 
ભાષ્ય કર્ય હતું ત્યાં એક ભીષણ ષડ્યંત્ર હેઠળ તેમને ઝેર આપવામાં આવતાં તેમનું 
મહાપ્રયાણ થઈ ગયું. ત્્દષિ દયાનંદના જીવનકાળમાં બંને વેદભાષ્યોના ૫૧-૫૧ 
માસિક અંકો જ પ્રકાશિત થઈ શક્યા હતા અને તેમણે કરેલું બાકીનું ભાષ્ય તેમના 
દેહાવસાન પછી છપાયું. 


ત્રષિ દયાનંદના ત્દગ્વેદાદિભાષ્યભૂમિકા, વેદભાષ્ય વગેરે ગ્રંથો સંસ્કૃત 
અને હિંદી બંને ભાષાઓમાં છે. જ્યારે મોટા મોટા વિદ્ધાનો વેદભાષ્યના પુનિત 
કાર્યમાં સહયોગ આપવાનું સાહસ ન કરી શકયા, ત્યારે ત્રદષિને હિંદી અનુવાદની 
ભાષા ચકાસવા વગેરેનું કાર્ય પંડિત ભીમસેન, પંડિત જ્વાલાદત્ત વગેરે સાધારણ 
કોટિના વિદ્ઘાનો પાસેથી લેવું પડ્યું. તેઓ આ સહયોગી પંડિતોના કામથી 
જરાય સંતુષ્ટ ન હતા. તેમણે સમય સમય પર પત્ર વગેરેમાં પંડિત ભીમસેન 
અંગે લખ્યું છે : “નિષ્કપટ છે...વ્યાકરણાદિ શાસ્ત્રો ભણ્યો છે, બસ એટલું જ 
પાંડિત્ય છે, એ સિવાય અન્યત્ર તે બાળક છે...ભાષા (હિંદી) બહુ જ સામાન્ય 
બનાવે છે...ભીમસેને શોધેલ (પ્રૂફ રીડિંગ કરેલ) પસ્તકમાં બહુ જ ભૂલો 


: 33 : વેદ-વિમર્શ 


નીકળે છે...અયોગ્યતાને કારણે ભીમસેનને હંમેશને માટે છુટ્ટી આપી દીધી 
છે...કામ કરવામાં અયોગ્ય છે અને સ્વભાવનો પણ બહુ જ ખરાબ છે', વગેરે.ગ૯ખ 
આવી જ રીતે ત્રદષિ દયાનંદની પંડિત જ્વાલાદત્તના વિષયમાં પણ આવી જ ધારણા 
હતી. જેમ કે : “હું જાણતો ન હતો કે શોધવામાં તમે આવી કાચી દષ્ટિના 
છો...તે શોધવામાં બહુ જ ભૂલો રહે છે...આ બંને (ભીમસેન અને જવાલાદત્ત) 
એક જેવા જ છે - ભૂતનાથ એવા જ પ્રેતનાથ...તે કામચોર છે...વ્યાકરણનો અભ્યાસ 
ઓછો છે... જ્વાલાદત્ત પણ તેનાથી (ભીમસેનથી) વધારે વિલક્ષણ, દંભી, ક્રોધી, 
હઠી અને સ્વાર્થ-સાધન તત્પર છે...મારી સમજ મુજબ ભીમસેનનો નાનો ભાઈ 
જ્વાલાદત્ત છે...હવે તે ભાષા પણ સારી બનાવતો નથી...ઘાસ કાપે છે (વેઠ 
ઉતારે છે)...પદાર્થ કંઈક છે અને ભાષા કંઈક ભળતી જ બનાવે છે.'ગ્૯-ગ 


ત્રષિ દયાનંદને વેદભાષ્ય લખવા માટે મુશ્કેલીથી દસેક વર્ષ મળ્યાં. પોતાના 
જીવનના આ અંતિમ દશક (સંવત ૧૯૩૧થી ૧૯૪૦ સુધી)માં તેમણે અડધાથી 
વધારે ભારતમાં ફરી ફરીને ધર્મોપદેશ કર્યો, ઈશ્વર આરાધનામાં લીન રહ્યા, 
શાસ્ત્રાર્થો કર્યા, સંસ્કૃત પાઠશાળાઓ ખોલી અને વેદભાષ્ય સહિત નાનાં- 
મોટાં લગભગ પચ્ચીસ પુસ્તકો લખ્યાં. તેમના આ હસ્તલેખોનું પરિમાણ વીસ 
હજાર પાનાંથી કમ નથી. સાયણને એક રાજાનો સહયોગ પ્રાપ્ત હતો. 
મેક્સમૂલરની પીઠ પાછળ પૂરું વિદેશી સામ્રાજ્ય હતું. જ્યારે આ બાજુ એક 
દયાનંદ અને બીજા તેમના પરમાત્મા હતા. ન કોઈ સાધન અને ન કોઈ 
પુસ્તકાલય. સાધારણ યોગ્યતા ધરાવતા માત્ર બે-ત્રણ પંડિતોના સહયોગથી 
અને અનેક કાર્યોની વ્યસ્તતા વચ્ચે તેમણે બહુ જ ટૂંકા સમયમાં આટલું વિરાટ 
કાર્ય કર્યું, એ જાણીને આશ્ચર્ય થાય છે. 


ત્રધષિ દયાનંદનો પ્રભાવ 


મહર્ષિ દયાનંદે પોતાના ભાષ્યમાં સાયણ, મહીધર, મેક્સમૂલર, મોનિયર 
વિલિયમ્સ, વિલસન વગેરે ભારતીય અને વિદેશી ભાષ્યકારોનાં ભાષ્યોનું ખંડન 
કર્યું છે. સ્વામીજી પોતાનું ભાષ્ય સમકાલીન વિદેશી વિદ્વાનોને પણ મોકલતા રહેતા 
હતા. ત્યારે મેક્સમૂલર વગેરે સામે ટક્કર લેવી એ સરળ ન હતું; કારણ 


: 34 : વેદ-વિમર્શ 


કે ત્યારે ભારતીય સમાજના અંગ્રેજી ભણેલ-ગણેલ અગ્રણીઓ (રાજા રાધાકાંતદેવ, 
દેવેન્દ્રનાથ ટાગોર, સ્વામી વિવેકાનંદ વગેરે) તથા બ્રહ્મસમાજ જેવી સંસ્થાઓ 
મેક્સમૂલર વગેરેનાં ગુણગાન કરવામાં વ્યસ્ત હતાં.” પરંતુ ત્રદ્ષિ 
દયાનંદના સત્કાર્યે પ્રવાહની દિશા જ બદલી નાખી. જે વિદેશીઓ પૂરી તાકાતથી 
વેદો પર દોષારોપણ કરી રહ્યા હતા, તેઓનો આ કુપ્રયાસ ધાર્ય પરિણામ લાવવામાં 
નિષ્ફળ પુરવાર થયો. હવે તેઓ પોતાના વિચારોને પ્રગટ કરવામાં સાવધાની 
રાખવા લાગ્યા. 


વેદો કેવળ અસભ્ય જાતિના લોકોના ગ્રંથો છે એવી માન્યતા ધરાવનાર 
મેક્સમૂલરે ત્રદગ્વેદાદિભાષ્યભૂમિકાનું અધ્યયન કરીને જાણે પ્રાયશ્ચિત કરવા 
માટે જ “ભારત આપણને શું શીખવી શકે છે ?' (॥તૉંત્ર: 1દ્વા €ત્વા 1 
1લહદ્વલી 113?) નામના પુસ્તકની રચના કરી. આ પુસ્તકમાં મેક્સમૂલર સ્વીકાર 
કરે છે કે, “મારો નિશ્ચિત મત છે કે માનવનું અથવા આપ ઇચ્છો તો આર્યજાતિનું 
અધ્યયન કરવા માટે કોઈ ગ્રંથ વેદ સમાન મહત્ત્વપૂર્ણ નથી. મારો આ વિચાર 
છે કે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા કરનાર તથા પોતાનાં પૂર્વજો, ઇતિહાસ 
અને માનસિક ઉન્નતિને માટે સચેત પ્રત્યેક વ્યક્તિ માટે વેદનો સ્વાધ્યાય અત્યંત 
આવશ્યક છે.'₹3 


શેક્સમૂલર અને મોનિયર વિલિયમ્સ ત્રદષિ દયાનંદના વેદભાષ્યના નિયમિત 
ગ્રાહક હતા. મોનિયર વિલિયમ્સ પ માર્ચ, ૧૮૭૮ના રોજ મુંબઈમાં ત્દષિના એક 
પ્રવચનમાં હાજર હતા અને બંને વચ્ચે પરસ્પર વાર્તાલાપ પણ થયો હતો. 
મેક્સમૂલરની ત્રશદષિ દયાનંદ સાથે મુલાકાત તો નથી થઈ શકી, પરંતુ તેઓ 
દયાનંદનાં કાર્યોથી એટલા બધા પ્રભાવિત હતા કે તેઓ દયાનંદનું 
જીવનચરિત્ર લખવા ઇચ્છતા હતા. મેક્સમૂલરે ત્રદ્ષિ દયાનંદને ઈગ્લૅન્ડ 
પધારવાનું આમંત્રણ પાઠવ્યું હતું. આ જ મેક્સમૂલરે પોતાના જીવનનો 
ખાસ્સો સમય લગાવીને અને ત્યારના લગભગ એક લાખ રૂપિયા જેવો ખર્ચ 
કરીને સાયણના ત્રદ્ગ્વેદ ભાષ્યનું સંસ્કરણ તૈયાર કર્ય હતું, તેઓ 
હવે ત્રદગ્વેદાદિભાષ્યભૂમિકાને સંસ્કૃત સાહિત્યનો અંતિમ ગ્રંથ ઘોષિત 
કરતાં લખે છે : %ગ્વેદાદિથી આરંભ કરીને દયાનંદ દ્વારા સંપાદિત 


: 35 : વેદ-વિમર્શ 


ક 


ત્રરગ્વેદાદિભાષ્યભૂમિકા સુધીના સંપૂર્ણ સાહિત્યને આપણે બે ભાગોમાં વહેંચી 
શકીએ છીએ. દયાનંદ દ્વારા રચિત ત્રદગ્વેદની ભૂમિકા પણ કંઈ કમ રોચક 
નથી.'”૪ મેક્સમૂલરે આર્યસમાજ લંડનના પ્રધાનને ૭ જુલાઈ, ૧૮૮૮ના 
પત્રમાં લખ્યું હતું : “મને આર્યસમાજ સંસ્થા પ્રત્યે સહાનુભૂતિ છે. 
આર્યસમાજના લોકોએ સ્વામીજી જે કાંઈ કાર્ય કરી ગયા છે તેનાથી જ સંતોષ 
માનીને બેસી ન રહેવું જોઈએ, પરંતુ તેઓ જે કાર્ય અધૂરું છોડી ગયા 
છે એ કાર્યને આગળ ધપાવવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ'. 

મેક્સમૂલર જ નહિ, પરંતુ મોટા ભાગના નિષ્પક્ષ વિદ્ઠાનો ત્રદષિ દયાનંદના 
વેદ સંબંધી વિચારોનું સમર્થન કરી રહ્યા છે. પાવગી મહોદય લખે છે : “વેદ સમસ્ત 
જ્ઞાનનો ભંડાર છે.'”પ તેઓ પોતાના એક અન્ય ગ્રંથમાં 
એટલે સુધી લખે છે કે : “વેદોમાં ઘણી બધી એવી વાતો છે કે જે અંગે હાલ સુધી 
કોઈને જ્ઞાન નથી; કારણ કે તે સાહિત્યિક ધનની એક કદી ન સમાપ્ત થનારી ખાણ 
છે, જેનો આજ સુધી થોડોક જ ભાગ ખુલ્યો છે અને તેનો શેષ ભાગ હજુ સુધી 
અજ્ઞાત જ પડેલ છે.** આ જ રીતે બેલ્જિયમના નોબલ પુરસ્કાર વિજેતા 
મેટરલિકે લખ્યું છે : “અતીતનાં રહસ્યો પર નાખેલ અંતર્દર્શીની એક માત્ર દંષ્ટિ જ 
વેદોમાં છુપાયેલા અદ્વિતીય જ્ઞાનને પ્રગટ કરી શકે છે.'”* પાદરી મોરિસ 
ફિલિપે સ્વીકાર કર્યો છે : “અમારું એ નિષ્કર્ષ પર પહોંચવું ન્યાયોચિત છે કે, વૈદિક 
આર્યોના ઉચ્ચતર પવિત્રતર વિચાર આદિમ ઈશ્વરીય જ્ઞાનનું પરિણામ હતા.'*“ 


વેદ અને વિજ્ઞાન 


ત્રર્ષિ દયાનંદ વેદમાં વિજ્ઞાન પણ માને છે. મેક્સમૂલરે લખ્યું છે : “સ્વામી 
દયાનંદને માટે વેદમાં લખેલ પ્રત્યેક વાત ન કેવળ પૂર્ણ રીતે સત્ય છે, પરંતુ તેઓ 
તેનાથી પણ એક ડગલું આગળ ગયા અને તેઓ વેદની વ્યાખ્યાથી 
બીજાઓને એ નિશ્ચય કરાવવામાં સફળ રહ્યા કે પ્રત્યેક જાણવા યોગ્ય વાત વેદમાં 
પ્રાપ્ત થાય છે. આથી આધુનિક વિજ્ઞાનના આવિષ્કારો પણ વેદમાં વર્ણિત છે.'** 
પી.એન. ગૌડ લખે છે : “ત્રગ્વેદ વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતો અને પરીક્ષણનું વર્ણન કરે છે, 
જ્યારે યજુર્વેદમાં રાસાયણિક વસ્તુઓ તૈયાર કરવાની વિધિ તથા ઉપકરણોનું 


: 36 : વેદ-વિમર્શ 


વર્ણન છે, જે વાસ્તવમાં એક પ્રયોગશાળા માર્ગદર્શક છે.'૫૦ ડા. રેલે સ્વીકાર 
કરે છે : “નાડી સિસ્ટમની રચનાનું આપણું આજકાલનું જ્ઞાન ત્રદગ્વેદમાં આવેલ 
જગતના શાબ્દિક વર્ણન સાથે એટલું બધું મળતું આવે છે કે, મસ્તિષ્કમાં પ્રશ્ન 
ઊઠે છે કે, શું વેદ વાસ્તવમાં ધર્મગ્રંથ છે કે શરીરવિજ્ઞાન અને નાડી સિસ્ટમની 
રચના અંગેનો ગ્રંથ છે ?'પ% સર વિલિયમ જોન્સના વિચાર અનુસાર : “શલ્ય 
ચિકિત્સા, ઔષધશાસ્ત્ર, સંગીત વિધા, નૃત્ય કલા, ધનુર્વિધા તથા ગૃહનિર્માણ 
વિદ્યાની વ્યવહારિક કળાઓ કે જેમાં યાંત્રિક કળાની પદ્ધતિનો પણ સમાવેશ થાય 
છે, વેદોમાંથી લેવામાં આવી છે.'પ૨ જેકોલિયટે લખ્યું છે : “આશ્ચર્યની વાત છે ! 
તમામ ઈશ્વરીય જ્ઞાનોમાં કેવળ હિંદુઓનું ઈશ્વરીય જ્ઞાન (વેદ) જ એવું છે કે જેના 
વિચાર આધૃનિક વિજ્ઞાનની સાથે પૂર્ણરૂપે સુસંગત છે.'પ* હકીકતમાં દયાનંદના 
પ્રભાવથી વિદ્દાનોએ વેદમાં વિજ્ઞાન માનવાનું શરૂ કરી દીધું છે. આ વાતની 
પૃષ્ટિમાં કેટલાંક ઉદાહરણો જોઈએ : 


(૧) ત્રદગ્વેદના એક મંત્ર સૂરો ₹થસ્ય નપ્ત્ય: (૧.૫૦.૯)માં સર્વનો પ્રકાશક 
હોવાથી સૂર્યને “સૂર' કહેવામાં આવ્યો છે. “રથ' શબ્દ “રંહ' ધાતુથી બન્યો છે, જેનો 
અર્થ “ગતિ કરવી' છે. નક્ષત્ર ઘૂમતાં રહે છે, આથી તેને “રથ'ની સંજ્ઞા આપવામાં 
આવી છે. રથ [161૯1 શબ્દનો સાચો અનુવાદ છે, કારણ કે [1૧૯1 શબ્દ લેટિન 
શબ્દ [1દ૯ાદ્વ પરથી બન્યો છે, જેનો અર્થ પ/દ્વાતલા'લા છે. નપ્ત્યઃ શબ્દનો અર્થ 
છેઃ “પડવા ન દેવું'. સાયણ પણ માને છે કે, નપ્ત્થ: ન પાતયિત્રયઃ ચામિર્યુવ્તામિ 
રથો યાતિ ન પતત્િ તાદ્રી અથાત્‌ જે આને પડવા નથી દેતો, તેને નખ્યઃ કહે છે. 
આથી સૂરે ₹થસ્ય નપ્ત્યઃનો અર્થ છે - “સૂર્ય આ મંડળનાં નક્ષત્રોને પડવા નથી 
દેતો.' 

ત્રગ્વેદ એક બીજા સ્થાને કહે છે : ૩ક્ષારાધાર પૃથિવીમુતઘામ્‌। અર્થાત્‌ સૂર્યે 
પૃથ્વી વગેરે નક્ષત્રોને આકાશમાં રોકી રાખેલ છે. અથર્વવેદમાં સૂય્યેળોત્તમિતા ચૌઃ 
કહીને આ સત્યનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. સૂર્ય આ નક્ષત્રોને શી રીતે રોકી રાખે છે ? 
આ પ્રશ્નનો ઉત્તર યજુર્વેદ (૩૩.૪૩)માં છે : 

આ જૃષ્ળેન રગના વર્તમાનો સિવેરાયન્નમૃતં મર્ત્ય ત્તા 
હિરળ્યયેન સવિતા ₹થેના જેવો યાતિ ભુવનાસિ પરયન્‌। 


: 37 : વેદ-વિમર્શ 


આ મંત્રમાં સ્પષ્ટ છે કે ધરીની ચારે બાજુ ફરનારા આ સૂર્યે સૌરમંડળનાં પૃથ્વી 
આદિ નક્ષત્રોને પોતાની આકર્ષણ શક્તિ દ્વારા રોકી રાખેલ છે. 

યજુર્વેદના એક બીજા મંત્રમાં કહ્યું છે : ગૃષમો રાધર પૂથિવીમ્‌ અર્થાત્‌ વૃષભ 
પૃથ્વીને ધારણ કરે છે. પૌરાણિકોએ વૃષભનો પ્રચલિત અને અપ્રાસંગિક અર્થ 
બળદ કરીને એવી કથા પ્રસિદ્ધ કરી દીધી છે કે, પૃથ્વી બળદનાં શીંગડાં પર ટકેલી 
છે. મહાત્મા યાસ્કે “તૃષભ'નો અર્થ કરતી વખતે લખ્યું છે : ગૃષમ: જસ્માત્‌ 
સર્ષયિતા ઞપામ્‌। - જે જળ વરસાવે છે, તે “વૃષભ' છે. સૂર્ય જળને વરાળ બનાવી 
ઉડાવીને લઈ જાય છે, પછી તે જ મેઘ બનીને વરસે છે. આમ “તૃષભ'નો અર્થ 
થયો સૂર્ય. આથી આ મંત્રમાં કહ્યું છે કે, સૂર્યે પૃથ્વીને ધારણ કરેલ છે. 

(ર) સૌથી પહેલાં ન્યૂટને સાબિત કર્યું હતું કે સૂર્યનો સફેદ પ્રકાશ 
વાસ્તવમાં સાત રંગોનાં કિરણોના મેળથી બન્યો છે. પરંતુ આ સિદ્ધાંતનું પ્રતિપાદન 
પરમાત્માએ સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં જ ત્રદગ્વેદ (૧.૫૦.૮, ૯)માં કરી દીધું હતું. 
આઠમો મંત્ર આ પ્રમાણે છે : 

સપ્ત ત્તા ઇસ્તિ ર₹થે વઇસ્તિ શેવ સૂથી 
રોસિષ્રાં વિત્તક્ષળા। 
“હે સૂર્યદેવ, સાત જાતનાં કિરણો તારા પ્રકાશને નક્ષત્રો સુધી લઈ જાય છે.' 

આ પછીનો મંત્ર છે : 

ઝાયુવ્ત્ત સપ્ત રુન્થ્યુવ: સૂરો ₹થસ્ય નપ્યઃ। 
તામિર્યાતિ સ્વયુવિત્તમિઃ।। 

અર્થાત્‌ નક્ષત્રોને પડવાથી બચાવનાર સૂર્ય પવિત્ર કરનાર સાત પ્રકારનાં 
કિરણોને જોડે છે. આઠમા મંત્રમાં ઈસ્તિઃ શબ્દ આવ્યો છે, જે “છુ ધાતુમાંથી બન્યો 
છે અને તેનો અર્થ થાય છે - હરવું, લઈ જવું. સૂર્યનાં કિરણો જળ અને વિભિન્ન 
રસોનું હરણ કરે છે. એટલે તેને ઈસ્તિઃ કહેવામાં આવ્યો છે. નિઘંટ્‌ અનુસાર 
₹સ્તિ ડ્ત્યાયિત્યારવાના સત્તા ઇસ્તિ આવિત્ય સ્થતિ] આ રીતે નિઘૂંટમાં 
છઇરિતિઃનો અર્થ આહ્ત્થિસ્વા અર્થાત્‌ સૂર્યના ઘોડા કરવામાં આવ્યો છે. ગશ્વ: શબ્દ 
ઝાશુ પરથી બન્યો છે, આથી તેનો અર્થ છે : “તીવ્ર ગતિથી લઈ જનાર'. આ 


: 38 : વેદ-વિમર્શ 


માટે ઘોડાને પણ ગશ્વ કહે છે. વેદમાં ગશ્વ શબ્દ ઘોડા ઉપરાંત પ્રકાશ, વિધૃત, 
ઉષ્ણતા વગેરે માટે પણ વપરાયો છે. ઘોડી બિચારો કેટલી ગતિથી ચાલી શકે ? પ્રકાશની 
ગતિ તો ૧,૮૬,૦૦૦ માઈલ પ્રતિ સેકંડ છે. આથી જ નિઘંટુએ ઈસ્તિઃને “સૂર્યના 
પ્રકાશને તીવ્ર ગતિથી લઈ જનાર અથવા કિરણો' બતાવેલ છે. 


નવમા મંત્રમાં વપરાયેલ સુન્ધ્યુવ: શબ્દનો અર્થ છે : “પવિત્ર કરનારી”. 
આનાથી પ્રગટ થાય છે કે પ્રાચીન આર્યો કિરણોના વાયુમંડળને પવિત્ર કરનારા 
ગુણોથી પરિચિત હતા. વિજ્ઞાને સાબિત કર્યું છે કે, સૂર્યનાં કિરણો અપવિત્રતાનો 
નાશ કરીને વાયુમંડળને શુદ્ર કરે છે. આમ પણ આપણે દિવસ-રાત 
ઓકિસજન લઈએ છીએ અને કાર્બન ડાયોક્સાઈડ છોડી રહ્યા છીએ. સૂર્યના 
પ્રકાશમાં કાર્બન ડાયોક્સાઈડ પાણીમાં ભળીને ક્લોરોફિલની હાજરીમાં 
કાર્બોહાઈડ્રેટ બનાવી દે છે. આ પ્રકારે પ્રકાશ સંશ્લેષણ થતું રહે છે, વૃક્ષોને ભોજન 
મળી જાય છે અને હવા પણ શુદ્ધ થઈ જાય છે.૫૪-* આ ક્રિયા અંધારામાં સંભવ 
નથી. આથી જ વાયુમંડળમાં દિવસ કરતાં રાત્રી સમયે કાર્બન ડાયોક્સાઈડની 
માત્રા ૧૨ ટકા વધી જાંય છે. પૃથ્વી પર પડનારી સૂર્યની ઊર્જાનો દશ હજારમો ભાગ 
આ ક્રિયામાં ખર્ચ થઈ રહ્યો છે. આ રીતે આ બે મંત્રોમાં એ બતાવવામાં આવ્યું 
છે કે, સૂર્ય પોતાનાં સાત પ્રકારનાં કિરણો ભેગા કરીને સફેદ પ્રકાશ બનાવે છે. 


ત્રગ્વેદ (૧.૧૦૫.૯)માં પણ આ જ સંકેત જોવા મળે છે : 

ઝમી થે સપ્ત રરમયસ્તત્રા મે તાભિરાતતા। 
“સાત પ્રકારનાં કિરણો મને એવી રીતે મળે છે, જેવી રીતે નાભિમાં આરા.' 
અથર્વવેદ (9.૧૦૭.૧)માં કહ્યું છે : 

ઝવ જરિપસ્તાર્યસ્તિ સપ્ત સૂર્યસ્ય ₹રમયઃ। 

“સૂર્યનાં સાત કિરણો દિવસને ઉત્પન્ન કરે છે.' 


વૈદિક સાહિત્યમાં આ વાત એટલી બધી વ્યાપક છે કે, સપ્ત ર સ્મિ સૂર્યનું 
વિશેષણ બની ગયું છે. યાસ્કાચાર્ય પણ માને છે કે સપ્ત ત્રદષય: રરઃ 
ઝ્ાિત્યે અથાત્‌ સપ્ત ત્રરષય: સૂર્યનાં કિરણો છે. એમ તો સૂર્યને સસ ₹સ્મિ 
કહે છે. આથી સપ્ત ₹રમયઃનો અભિપ્રાય સાત કિરણોવાળો નહિ, પરંતુ સાત 


: 39 : વેદ-વિમર્શ 


પ્રકારના અથવા સાત રંગોનાં કિરણોવાળો છે. આ કિરણોના રંગોનું વર્ણન છાંદોગ્ય 
ઉપનિષદ્‌ (૮.૬.૧)માં કર્યું છે : મસો વા ગાયિત્ય: પિત્ત ળ્ષ ર્‌વત્ત ળ્ષ 
તીલ ળ્ષ પીત ળ"્ષ ત્ૌરિતઃ। અહીં સાત રંગોની ચર્ચા નથી, કારણ 
કે નીલો (વાદળી), પીળો અને લાલ આ જ ત્રણ મુખ્ય રંગ છે. બાકીના રંગ આ 
ત્રણ રંગના મેળથી બની જાય છે. પરંતુ ત્રદગ્વેદના સૂર્ય-સૂક્તના ઉપરોક્ત બે મંત્રો 
(૧.૫૦.૮, ૯)નો અર્થ સમજી ન શકવાને કારણે એ પૌરાણિક ગલ્પ પ્રચલિત 
થઈ ગયો કે, સૂર્ય ભગવાન પોતાના રથમાં બેઠા છે અને તે રથને સાત ઘોડા ખેંચી 
રહ્યા છે. 


(૩) હવે એક ઉદાહરણ રસાયણ વિજ્ઞાનનું લઈએ : હેત્રી કૅવેન્ડિશે સાબિત 
કર્યું હતું કે બે ભાગ હાઈડ્રોજન તથા એક ભાગ ઓકિસજન વિદ્યુત દ્વારા પરસ્પર 
મળીને પાણી બનાવે છે. પંડિત ગરુદત્ત વિદ્યાર્થી અનુસાર આ જ વાત ત્રદગ્વેદ 
(૧.૨.૭)માં કહેવામાં આવી છે : 

મિત્ર છુવે પૂતર્કં વરુળ તત રિરાવસમ્‌ 
શિયં ખૃતાત્તી સાધન્તા।। 

“આ મંત્રમાં એ પદ્ધતિ અથવા ક્રમ (ધિય)નું વર્ણન કરવામાં આવ્યું 
છે કે જેનાથી....બે બીજા પદાર્થો (ધૃતાસ્િમ્‌ સાધન્તા)ના સંયોગથી પાણી 
બને છે. સૌંધન્તી શબ્દ દ્રિવચન છે, જે એ વાતનું સૂચક છે કે બે મૂળ પદાર્થ 
મળીને જ પાણી બનાવે છે...આ બે પદાર્થો માટે મિત્ર અને વરળનો પ્રયોગ થયો 
છે...પૂરા મંત્રનો અર્થ છે : જે વ્યક્તિ પાણી બનાવવા ઇચ્છે તે બહુ જ ગરમ કરેલા 
હાઈડ્રોજન અને “રિશાદ' ધર્મવાળા ઓક્સિજનને મેળવીને બનાવી લે છે.'૩૨-ગ 


(૪) વેદાદિ શાસ્ત્રોમાં ઔષધ વિજ્ઞાનનું વર્ણન પણ છે.પ*ખ અનેક રોગોનું 
ક્રારણ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનાં રોગ કીટાણુને માનવામાં આવ્યાં છે. અથર્વવેદના 
પ્રથમ કાંડના અઠાવીસમા સૂક્તના પહેલા મંત્રમાં યાતુધાન, કિમીદિન તથા રાક્ષસ 
નામનાં રોગનાં કીટાણનું વર્ણન છે. રોગનાં કીટાણુની બીજી જાંતિઓની ચર્ચા 
અથર્વવેદના બીજા કાંડના એકત્રીસમા સૂક્તના બીજા મંત્રમાં કરવામાં આવી છે. 
આ જ સૂક્તના ચોથા મંત્રમાં કૉલેરા, દાદર, ખૂજલી, ક્ષય તથા પીનસ વગેરે રોગો 


:40 : વેદ-વિમર્શ 


ઉત્પન્ન કરનાર કીટાણુનો ઉલ્લેખ છે. પાંચમાં મંત્રમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે, 
રોગોનાં કીટાણુ પર્વતો, જંગલો, ઔષધીઓ, પશુઓ અને પાણીમાં 
રહે છે અને આપણી અંદર અન્ન અને પાણીની સાથે પ્રવેશે છે. રોગનાં કીટાણુ 
ભોજન અને પાણીના માધ્યમથી પ્રવેશ કરે છે. આ વાત યજુર્વેદ (૧ ૬.૨ ૮)માં 
કહેવામાં આવી છે. અથર્વવેદ (૨.૩૨.૧)માં બતાવવામાં આવ્યું છે કે, ઉદય 
અને અસ્ત થતા સૂર્યનાં કિરણો શરીરમાં રોગોનાં કીટાણુનો નાશ કરે છે. બેસિલસ 
ક્લાઉસી લગભગ વીસ મિનિટમાં તૂટીને બે કૃમિ ઉત્પન્ન કરી દે છે. આ 
રીતે જો પરિસ્થિતિઓ અનુકૂળ રહે તો ફક્ત આઠ જ કલાકમાં એક કરોડ સાઠ લાખ 
કૃમિ ઉત્પન્ન થઈ જશે અને ચોવીસ કલાકમાં ઉત્પન્ન થનારી કૃમિનું વજન ચૌદ 
હજાર મણ થશે. પરંતુ સૂર્યની ઉષ્ણતા વગેરે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓને કારણે આ 
રોગનાં કીટાણુ ઝડપથી વધી શકતાં નથી. 


(પ) વેદિક સાહિત્યમાં ગણિત વિદ્યાનો પણ ઉલ્લેખ છે. અથર્વવેદના આ મંત્રો 
(૧૩.૪.૧ ૮-૨૧) જોઈએ : 


ત દ્વિતીયો ન તૃતીયસ્ત્તતુર્થો નાપ્યુસ્યતે। 
ત પત્તમો ત ષષ્ટઃ સખ્મો નાપ્યુત્યતે। 
તાષ્ટમો ન તવમો ૬૨મો નાપ્યુસ્યતે। 
સ "૫ "છજ ળ્જવૃશેજ ળવા 


આ મંત્રોમાં કહ્યું છે કે, પરમાત્મા એક છે; તે બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, 
આઠ, નવ અને દશ નથી. આ રીતે ૧થી ૧૦ સુધીની ગણતરી આ મંત્રમાં 
આપવામાં આવી છે. ગણતરી ઉપરાંત સરવાળા અને ગણાકાર વગેરેનું વિધાન 
પણ વેદમાં છે. યજુર્વેદ (૧૭.૨)માં બતાવવામાં આવ્યું છે કે, એકને દશ 
વડે ગુણવાથી દશ, તેને ફરીથી દશ વડે ગુણવાથી સો, પછી આવી રીતે આગળ 
આગળ ગણવાથી હજાર, દશ હજાર, લાખ, દશ લાખ, કરોડ, દશ કરોડ, અબજ, 
દશ અબજ, ખર્બ, દશ ખર્બ, નીલ, દશ નીલ, પદમ, દશ પદમ, શંખ તથા દશ 
શંખ બને છે. આટલી મોટી સંખ્યાનો ક્રમ બતાવવો બહ જ મહત્ત્વની વાત છે. 
મોટે ભાગે બીજી ભાષાઓ મોટી સંખ્યાના વ્યવહાર હજાર કે લાખના ગુણાકાર 
બતાવીને ચલાવી રહી છે. યજુર્વેદ (૧૮.૨૮)માં કોઈ સંખ્યામાં બે તથા તેના 


:41 : વેદ-વિમર્શ 


આગળના મંત્રમાં ચારના સરવાળા અને બાદબાકીથી આવતી સંખ્યાઓની ચર્ચા 
છે. ત્દ્ગ્વેદ (૧૦.૧૩૦.૩)માં વર્તુળનો પરિઘ તથા અથર્વવેદ (૮.૯.૨)માં 
ત્રિકોણનું વર્ણન છે. 

આમ વેદોમાં સર્વ સત્ય વિદ્યાઓ બીજ રૂપે વિદ્યમાન છે. વેદ ન તો કોઈ 
આદિમ અસભ્ય જાતિનાં પ્રકૃતિના પ્રકોપથી ભયભીત થઈને ગાયેલાં ગીત છે, 
અને ન તો વર્તમાનમાં પ્રચલિત અંધવિશ્વાસોનું સમર્થન કરનારા દસ્તાવેજ છે. વેદો 
તો સાર્વકાલિક, સાર્વભૌમિક, લોકોપકારી સત્યોનો ભંડાર છે. આ સત્યાર્થો 
અને રહસ્યોને સમજવાનું કાર્ય ત્રદષિ દયાનંદ દ્વારા પ્રદર્શિત પ્રાચીન ત્રદષિઓની 
પદ્ધતિથી જ સંભવ છે. આ હકીકતને જાણીને આપણને અનુભૂતિ થાય 
છે કે આપણે કેટલા સમૃદ્ધ વારસાના વારસદાર છીએ. આ અનુભૂતિ 
આપણને અંધવિશ્વાસો અને વહેમોથી છુટકારો અપાવે છે, મતમતાંતરોમાં ફસાતા 
બચાવે છે અને આપણને વિશ્વ સમુદાયમાં એક ગૌરવપૂર્ણ સ્થાનના અધિકારી 
બનાવે છે. પરમપિતા પરમાત્મા આપણને સૌને વેદમાર્ગ પર ચાલવાની શક્તિ 
આપે. 


:42 : વેદ-વિમર્શ 


૧૦. 


૧૧ 


સંદર્ભ અને ટિપ્પણીઓ 


“..«રેદ્વં0॥દ્વા1311 15? 15 101 દ્ર 00 1લ્લિ 10517111001 101 1100 
પાતલ1દ્વાતોળટ 011.” 


“11૯ 15, પારા'લ01€, 10 [010014 0૦1 ૦0001001051) 11001૯ 511૪ 
11101100પદ્વાં 0૦૫૯.” - /. (ર. 37140૯, 5૭૦૦ંદ્વાં 31111011101 દ્વા 
11011 110૪21:€55. 


“...ળ/€ પ1 પદ્ય! [1 010, 90 10 દ 0૪0૦ 01 દ્વા 115[21106ં 1111 10 
11511101 05 11 101૪0૫5 તપ1ં€5 દ્વા 10 11૮0 17) 110 તંદ્વા111€55 
1011 001 ૦/૦૬.” - 1105 #1પદ્વવ€ડ 


“..-ળ/€ 11) પ્ણ ૦૦0૦૯૧૯ પાદ્વા 1 પર (૦5૪૨ દ્વ 101 [101૫101311 
108 પ૦ ૫॥1૫015દ1 110011 1દપ75 11 લં! 1111 [૩૫0111), 1૦૮501 37011ત 
101 લ 1૫0 દ્રદ્વા લ્ત 50 છલ હ્લિ દ્વા 1151811 01 પાલા.” 


1. ઊ/દ% 111101 (ક) ઊતૉદ: કદા ૦ 1 10801 ૫૭? 1૨11028 & €૦., 
પટ? 11, 20002, [. 85; (ખ) 1110 ૧૯5: દ્વા 19 110 ૧૯5, 
૩૫5111 (૫000 1.ત., €દ્વાલાત્ઞ, 1956, [. 14. 


“116 ૫૯તદ્રડ દ્વાટ 10110૫1 0૫01 પટ 01ત051 07011૮5 ૦0૦111005૯ 11 
૭1511. 3િ%લા 110 110051 દ્વાલાંલા1 5 તા151ત11 પ0101૪5 દ્ા11તંલ 10 (1૦ 
૯વંદ્રડ 5 દ્વ ૯કાંડાા1ટુ.” - 1લ૯લા'લા, 11510101 1૨૦૭૯1 '01€5, 
૪0. 1, [. 127. 


“..*&101 110 11051 1:€5૯દ1"011€5 1110 1100 115101 દ્વાત 011101010૪3 
0૦1 0001૮5 01 0|1ત 1 ૯&૩1દ્વા0ર॥1, ૫70 11) 5811) 1007 € દ્વા પટ 
1રરા1૪લવંદ્વ દડ પ૦ 010051 00016 101 0111 01 110 /119/દ1 10€€, 90૫1 01 
(10 01010 17011ત.” - 1૨૦૪. 1001115 11111[0, 1110 1 €દ0111૪25 01 પ1€ 
૯5, [. 104. 


“દ્વા0€5 દ્વ'€ 10 00 £0૫॥ઉં 11 110 ૯વંદ્વ 85 1 701૦ 11 દ 5111 1પાંત 
318(€. 11107 1€101' 8[0[0€દ1 5  10001101€5;, 101 1 5 [010[0૯1* 
10115.” - 1. [દ% 1 111લા, 4 ઊંઊંડા0 ૦ /ાલંરાા ડદ્ઞાડાતનો 
11101્વ01€, [[0. 506-507. 

“॥ 15 દ્વ 110100૫811 ડલંલાપ1લ 101છાં01, 90101" 1રછાં01 દ્વાતં 
ડલાંલા1૦૯ 1102૯1 1દ્વાતં 11 દ્વા. 10૯ 1100108 15 05૯ [001 
$રાલા1€૯€ દ્વા [111050[01).” - 3.10. 310971, 110 5100610111) 01 
110 વાલ રિલંછાં01.” 

“કહ્વાડાતવો 15 1001'€  01લ્લિ દ્વાત ૦€૦[૩0105 પઊત્વા 61૦૯૮ દ્વાત 11. 5 
010 પ110, 5દ્વા51તના પ7દ્% 11€ 010 1ત્વાટાદ્વ૪€ 5[001૮01 દ્વા] ૦૫૯1" (10 
701.” - 8000; ઉતા છા (૨૯૫1૦૫? ૪01. 33, [. 43. 


“॥વૉંદ્ પ7 110 11011011દ્વા 01 010110૯0 દ્વા 5ત્વ1151ત11 110 1101101" 


: 43 : વેદ-વિમર્શ 


૧૨. 


૧૩. 
૧૪. 


૧૫. 


વદ: 


૧૭. 


૧૮. 


૧૯ 


ર૦. 


જ્૧. 


ર્ર 


ર 
૨૪. 


0૦1 13110[0€'5 1દ્વાટપક્ષટુડ.” - 31 દ્વા, ૪1501 01 1. 


“/& 07011 171101 15 501111દ્વાં દ્વાત 30[001101* 9€)01ઉ €0111[2115011, 
€૫/0॥ 10 161110 11 0110 11 પ0111 110 31010 0701૫16 ૪૦ દ્ર 31.” 


ત્રિ દયાનંદ સરસ્વતી, સત્યાર્થપ્રકાશ, સપ્તમ સમલ્લાસ. 


ત્રષિ દયાનંદ સરસ્વતી, ત્રદગ્વેદાદિભાષ્યભૂમિકા (ક) વેદોત્પત્તિ વિષયઃ, (ખ) 
પ્રશ્નોત્તર વિષયઃ 

ત્રષિ દયાનંદ, ભ્રમોચ્છેદનમાં લખે છે : “મેં બ્રાહ્મણ પસ્તકોં કો ભી વેદ નહીં માનતા, 
ક્યાંકિ જો ઈશ્વરોક્ત હૈ, વહી વેદ હૈ. જીવોક્ત કો વેદ નહીં કહતે.' (તલના : 
ત્રગ્વેદાદિભાષ્યભૂમિકા, વેદસંજ્ઞાવિચારઃ) 

“103100 વંદ્વૉળલ્ત 10 90 છપંતલ્ત 11 ઉ1€ 1 દ્વરા 0) ૮૪૮૭7 01 
€01111ત્101110111 1"011 €૦...11€ તલવંદ્વા'લત (1૯ 110ત્વા1નંદ્રટ્ટ દ5 દ્વા 
ર્શિટિલ 04 1પોળલ €01010દ્ઞાઉા11ણા1(.” - 110 131 1111 હાત] દ્વા 
101૯0110 531011, [2. 36. 

રામપ્રકાશ (ડા.) ગર્‌ વિરજાનંદ દંડી, સત્યાર્થપ્રકાશન, કરક્ષેત્ર, માર્ચ ર૦૦૨, પાન 
૬૩, ૭૮, ૧૨૨. 

દ્રષ્ટવ્વઃ (ક) સત્યાનન્દ શાસ્ત્રી, ક્યા પ્રાચીન આર્ય લોગ માંસાહારી 
થે? સત્યાર્થપ્રકાશન, કરક્ષેત્ર (ખ) વિશ્વનાથ વિદ્યામાર્તણ્ડ, વેદિક પશયજ્ઞમીમાંસા, 
ગુરુકુલ કાંગડી; નરદેવ વેદતીરથ, યજ્ઞે પશવધોવેદવિરદ્ધઃ, ગર્કુલ જવાલાપર. 

“॥ ૫7દ્૬ 110 11051 [100101૫5 છાં [01 પ 10 ઉર 9/25 1ઊદ્ઞત ૦૫0 
0૯૦૯1 11વંલંાલ્ત 10 ઉ10 1દ્વેડા.” - ડદ્યાંત ૪01દ્યૉ'ટ. (0પબલત 1010 10110 
11.11. /15011'5 555 )/5, ૧/01. 110 


“૧ લા" 15 10 11011111011 01 012૦૦૯ 01 1૨0110 1101'€ [12010115 
ઊઊદ્વા। 11૦ [રિ1છલવદ્વ.” - ૦010૯6 100105. 1,૦01 1201003. 


“પઊદ્વા ૦%્વલાડ 1:01 110 પ/0્વંદ્ઞડ 1 1810 1દ્યવં, દ્વિ 011 110 111૮0 110 
1૪11 ૦01 ॥1છરા' દ્વા [01૦1 1111181 00110 25011005 દ્વ 10110 
€0૦૫1૩૯ (1101૪81 510*0111-1"€€ 1011 [0થ11011દ્વ'$, 5111[21€ દ્વાતં 
પ॥1૫0151.” - 5815 111010. 


“11ભ11ાત 0૫ ત્ઇદ્રળ પાદ્વા 1૦ લ્તંદ્ર ૮01દ્વા15 દ્ર છાલદ્ા તંલ્દ્ા 01 પાતા 
15 લૌ]||તાંડા ત્વાત (00ાંડી, ધી100૫છા1 પા" 1ર ૦ પરીદ્ઞા 19 ઇદ દાત 
00]૯€1001010...[દ1) 1101115 દ્વાર પ11€11) પ11-110દ્વા11૪ દ્વા 
1151016.” - 12. [0દ% 011, 9ીદ્ા 13 11 ૪લ૯્વંત?, [. 34. 


રાહલ સાંકૃત્યાયન, વેજ્ઞાનિક ભોતિકવાદ, પાન ૧૦૪. 


“રત્વ]ંદ્વ રિદ્વાળ 1001 તા 1037 ૫75 11 1.0106ં01 દ્વા 5 17 1પલતા1લી 
[3050 દ્વા પટ 31115 [0015૯11 01511) લાઇલ્ષટુલ્વ 1 €00)11૪ 
118105011[15 01 110 [રછલતદ્વ. 1110 રિત]દ્વ 075 5101011506 દ્વાત 101ત 
1૨0501 દ્વા 1૦ 0૫8111 101 10 પ7દ510€ 115 110 01 110 1)/110115, 001 
દ્વા 10 3510116 $॥10) પાલ 10દ1131દ્ઞતંડ. - 1. 1% 1 11લા., 
310૪1'8[2110દ1 125585, 1. (1દ001, 110 1રાટ૫૯તત્ દ્વાત પલતાંટ 
[રિલંટ્ાં01, [. 21. 


: 44 : વેદ-વિમર્શ 


રપ. 
ન 


ર૭. 


૨૮. 


ઝી 


૩૦. 


૩૧. 
૩૨. 


૩૩. 


૩૪. 


9 ૦૦૦૪૯ 0. 3દ્વા1, 1110 દ્વાત 1,લાલા' 011.01 1દલદ્ાપંત). 


“દ્વા પટ 50૯૦દ્વાં 00]૯૦ 01 115 (306011'5) 11૫1110011 90 0૫૦૩ 
0785 10 [21011010 110 11દ11511101 0૦1 (10 5011[001"€5 1110 5દ્ઞા151તવા, 
$0 £5 10 €॥દ010 [15 €0૫1111)0110॥1 10 [૩0૯૯૯ 11 ઉ1€ €૦10૯1%51011 
0૦1 પલ ॥દ1૪€5 ૦ ઊઊતૉદજ્ધ 1૦ પ૦ હૌાા1ંડાંદ્વા 1લીંછાં01.” - [00101 
9111તદ્વા1ડ, 11 110 110"0ત10101 01 5દ્વા51તળા 3181151 110101ત17/. 


“1110 ૯તૉંપં01 01 11110 (01 પ૯ રિંછલ્તદ્ર) દ્વા 110 પદ્વા51દ001 01 
110 *૯વદ્ઞડ 9111 ઊ0ા'દ્વીલા' (011 10 ત્ર ટાલ ૦%રા( 01 110 દ્વિટ ૦ 
1ૌત્ વાત 01 110 2100711 01111110115 0૦1 501115 11 દ્વા ૯01117). 1 15 
110 1001 01 ઊલ! 111૪01, દ્વા 10 931007 પરા 301દ્વ 110 1001 
15, 1 1લિલાં 501, 15 1€ 011) 37) 01 ૫010001૪ દ્ર પાદ્વા 15 
5[01પ॥૪છુ 1011 11 તંપા11૪ટ ઉર 1851 3000 લહ.” - 110 1110 દ્વા 
1.લા€1'$ 01 1. [0દ% 0110 લરતૉધલત 0) ઊ15 701[€, 1,018110115, 
1.01601, 1902, [.346. 


“8૫1 પ૯ દ્વારંલા1 101છાંળા 01 1તૉદ્વ 15 60010૯4 દ્વા 11 
ઊ1ડપંદ્વા11)7 4005 101 5310 11, 1710050 દ્વિપ! પ011 1 0૪૦? - 10ત, 
[- 378. 

અરવિંદ, વેદ રહસ્ય, પ્રથમ ભાગ, શ્રી અરવિંદ સોસાયટી પાંડિચેરી, ૧૯૭૧, (ક) પાન 
૮૦ (ખ) પાન ૫૮, પપ (ગ) પાન ૮૮. 

ધર્મદેવ વિદ્યામાર્તણ્ડ, વેદોં કા યથાર્થ સ્વરૂપ, પ્રથમ સંસ્કરણ, ૧૯૫૭, (ક) પાન ૪૩ 
(ખ) પાન ૩ર. 

4.4. 10૮06010011, ₹૯તાંટ 100701010૪). 


9/01૮5 0 1દ્વાતાદ ઊપ 1દ્દ 10ત)દ્વાઊા, લ્વાલવ 0) 191. રિદ્વાળ 
816851, (ક) 10111110102 0? પટ /તંદ્વધડ દ્વા 101:0[0€&10 
5010ંદ્વા$, [. 20 (ખ) ₹હતાંત 1૯% 1૫0૦. 1, [[. 54-57 (ગ) ૪૯તાંઢ 
1% 1૫0. 1... [[0. 58-60. 


“1૦ 01૯ 9710 1110175 દ્વ1/1111૪ુ 01 11€ ૧/૯તદ્વ 17011ત 111૮ ૦ 
ક€ા1[11૪5 દ 0*દ્વા51ત101 01 11 દ્વા ૩1105૦11. / 01151001 01 (10 
ર1છલતંદ્વ 15 ત 1851૮ [01 110 10€%1 €૯11111)...1 03 01511101 ૫7€ 
11061 હ €011[21010 દ્વા ડદ્ઞા15દ્િત01” દ્વાત [0દ્ા ઉ'ા5દ્ધપં01 01 110 
071010 1રાટપલતદ્વ...101 011) 311 970 110 (0 "દ્વા! 111 110 10€%1 
€લા011) [01 500 ત્ર 170116, 901 1 00101 07101101 પ7€ 3111 €લા' 
0૦પદ્યા॥ 1. - કદ્વલ'લ ઉ 8001૮65 0 110 18દ51, ૧0. 25211, 
111"0ત1€1101. 


“પ7॥દ્વા ડ0001૮ 1100 11 1 દ્ર% [7 11લા”ડ પ્વા5ત્101 પ્દ્ડડ દ્ધ 10 0 
05૫1'તાંપંટ5, 05૯૯110 [0255 ૪€5, દ્વાતં દ્વ 10 0 પાદ્વા 159 101 
1લંતં.../$ '્વિ' 5 1 ૦1 ૪15] 110 (૦૮0111૪ 01 પર ૪૯ દ્વ, 1 15 5૦ 
50011110 (દ્વા 1 070116 1001૮ [001 11 5 દ્વ 011110 01 11 [211, 11 (10 
[૨1155111 [0૫010 0૦૦૦11૯૦ ક્વલ્લૂપદ્રા 1૯ ત પ1 1 11700180 1ર 
11060૫11 0 વ્વ €01105૯66 દ્વા તાંડા0 લત પદદ્વાયાદ્વપં01, 1105 101 


: 45 :વેદ-વિમર્શ 


૩૫. 


૩૬. 


૩૭. 


૩૮. 


૯ 


૪૦. 


૪૧. 


૪ર: 


૪૩. 


૪૪. 


તલા1પ1ટ [017 15 501 દ્વા રારી પ 10 ઊંડ (૦80111 50011ત 
ઢ11€ 10 ઉ1€ [૦૦[01€." - 5/5 7./. 3011૮11201. (00૫૦1૯ 101'€ 1011 
11.1.. ૧5૫71115 11010 1િલ્દત્વા'€1) 


“0૦10૦, 0 1/10, પ1૯5૦ 50૦115 ત્વ€ [10€0દ૯તં. 11111૮ 01 110111; 101" 
0111100101." - 01છા॥દ્વાં ત્વા151તળ 1૦%, ૧/0. 1, [2. 205. 
“૫વ્01 [0120&5દ11, 10 0010014, 00700. 1105૯0 10દ્વ1015 દ્વ'€ 
[2200૯6 [01 પી૯૯, તાળ11૮ 01 પરાળ; 10 001 11010€૮11015.” - 
1[રાછલતંદ્વ 1'8115111011 ત્વાં 1૫૦1૦૭, ૪01. 1. 


“11 પર 11દ્0ા 01 પ૯તાંત ઊલ 0 લાદ્પં0ા, 1 દા €01૫1100૯6 પાદ્વા 
પદ્વાટઇણા' 1083 00 110 ઊદ્ઞાં ૮0100010 111010'લ1દ001, 1)દ0દત્ઞાતત 
પ711 0૯ 101016 તડ ઉ1€ 1151 તાંડ૦૦૫૦1 1 0[ 1100 11811 €10€5...11€ 1૮5 
10010 110 1૮25 0110 00015 પૌાદ્વા ઉ110 1૮5 €105૯ત ત્વાતં 10111 દ્વડ॥1તંલા” 
(લ ડ૯હ્વાંડ 0 111015010૯ તં 1 011દા15.” - 7101001100, 1/લતાંટ 
17૪21100, 1૦૫૯100 1916. 


“ડ૫દ્વા॥ 1»દત)દ્વાદ્વાત 55૫૦1 ૫75 11 110 1151 [140€, ઊંદર ૦/૦ 
00૯1૯1 10 (10 9750011 0૦1 (1€ 1/૯તંત્નડ. 1 [11007 10100 11 1106011 
11 દ્વ 7010 ૫75 50 છદ દ્વ 501001 દડ 11€ 507દ1111.” 


ત્રદ્પિ દયાનંદ સરસ્વતી કે પત્ર ઔર વિજ્ઞાપન, (ક) ભાગ ૧, પાન રપ? (ખ) ભાગ ૧, 
પાન ૪૨૮; ભાગ ર, પાન ૫૧૭, ૫૪૮, ૫૭૨, ૬૫૦, ૬૭૩, (ગ) ભાગ ૧, પાન 
૪૫૮, ૪૮૫; ભાગ ર, પાન ૬૦૯, ૮૧૨, £ ૮૯, ૭૮૦. 

“દગ્વેદ કે પ્રથમ નૌ મંત્રો કા ભાષ્ય' નામથી આ પસતક બાદમાં વૈદિક યંત્રાલય, 
અજમેરથી છપાયું હતં. “વેદપ્રકાશ' પત્રિકાને ઓગસ્ટ ૧૯૫૩માં “દયાનંદ ગ્રંથ સંગ્રહ' 
નામના વિશેષાંકમાં પાન ૧૫૮-૧૭૦ પર તેને પ્રકાશિત કર્યું હતું. 

યધિષ્ઠિર મીમાંસક, મેરી દષ્ટિ મેં સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી ઔર ઉનકે કામ; ત્રથષિ 
દયાનંદ સરસ્વતી કે ગ્રંથો કા ઈતિહાસ, રામલાલ કપૂર ટ્રસ્ટ, બહાલગઢ, ૧૯૮૩, 
પાન ૧૧૯-૧૪૮. 

શે. [3000«હાઉ૦૯, 1 [0111 (0 ॥તાંત્ - ડરાંલ્લલત પળવ1પાટડ 017 10દ% 
0111101', [[0. 1-22. 


“1 11દ્વા11દ્ા1 1101 ઉ1દ્વં [01 દ 5010) 01 1111, 01 12 0૫ 11140, 101 
& ડત) 01 /11દ10 1011 11117, (101'€ 15 101111૪8 11 110 07011ત 
લલૂપદ્વાં 1 111[/0011દ11€€ 711 પલ લતંદ્ર. 1 દાતાર (દ્વા 10 
€૫૯10004) 010 €દ1"€5 [01 11115011, [01 115 1102051015, [01 115 
115101, 01 101 115 1110110પદ્વાં તટ૫૪૦1૦[૩1000॥1, વ્વ 5106) 0૦14 
૪૯વાલ 1લાદ્વાપા'€ 15 ઊતાંડ[૩૦5 010.” - 1. [0દ% [0011લા', તાદ 
97ઊદ્વા €દ્વા 11 (૦01 05? , [2. 63. 

"૯ દ) તાળતલ પીટ 07010010 01 5ત્ઞાડતના 1ર € 0૯1111 
701 1રાંછુપ૦વત્વ દ્વાત લાતોળછુ પ111 1)દ)ત1દ્ઞાઉંતડ 1101:00100€001 (0 
115 €તાંધં01 014 11€ 1રાંટલવંત્, ઊ15 03) 10 1106115 ૫11110€1€511૪ 
1રરા1૪૪૯ઉત્ર-0110111ત, 1110 1070 છ [૦1૧10૦૮ડ.” - 1. [0દ% 1011” 


: 46 : વેદ-વિમર્શ 


૪પ. 


૪૬. 


૪૭. 


૪૮. 


હ 
૫૦. 


પડ 


પર; 


૫૩. 


પ૪. 


11તાંદ્વ 101 €દ્ા। 11 (૦80 ૫૭?” [). 63. 


“110 /€તંદ્વ 13 પર ૨011તદ્1-1૯ટઉં 0૦1 101007૯ંછલ, પીટ [011110 
50૫1*€€ ૦ 11531001, 11 110 છવ 1€[0051017 0 પાલ 
પ15011 દ્વા €૫ણા લાલાળાદ્વાં 11115.” - ]પે.ડિ. ”િદ્વિ૪ટ૦૦, ૪૯ લ ઊતૉત 
1001101" 01 ”દ્વા1|ંત્વા1€1115. 


“1110 ₹૯વંદ્ઞષડ ૦01111 1111) (11૪5 101 01 1110171 10 દ્વ10006)/, 
&5 (10) [01111 દ્વ 11110 017 110€%1ત્ઞા511010 1 પલટાઇ, દ્વા 125 
$0111110દ્યા1લત ૫૦૯%[૦૦૯૦ત.” - 1.8. ”દ્વિ૪ટ૦€, 110 'લ૯તાં€ 1ર 
0૦1 ૦૦૯૦10૪0. 


“0110 પ૯ છુ્ર7€ 01 પ૯ ઉદ્વા(70)દ11 તા1લતાલ્વ 00૩૦1 ઉ1€ 1151011૯05 
૦1 1100 [51, 116) 1€૫૯દ1 પા1-પધલા'૯ત પ1506011 07110 105 ॥1તંતરા 
00116 પ1€ડ૯ પ01પોાછડ (110 ₹૯દ5).” - [દવારા 110016 110 ઉાલ્દ્ા 
૩૯૯1૯, [. 9. 


“37૯ દ્વાર 1૫51, પીલ'૯01€, 10 ૦€૦॥0પતા॥ાછુ પાદ્વાં ઊંછીલા દ્વા 
[૫1૯ €010૦€€[0015 ૦1 (1૯ ₹૯તાંલ 413115 પ2 110 1€511 01 દ્ર 
[111110૫0 3િંપળ1€ ર૦0દ્વ1ં01.” - 1401115 1110, 110 10280111૪5 
૦1 10 /૯તદ્વડ, ૪. 231. 


1. 107% 1111101% 310૪1-2[21101 155૮)/5. 


“110 1રંછુ?લતત્ન તંલદ્વાડ ઉ પીટ (1૦0૦1૯15 દ્વા €%૪00111101115, 
071110 110 [010€€55 01 [01€0દ11૪ુ 11૯ 1€તછુરા1(5 દ્વાર [0101105 
15 1€૦€01ત૯ત 11 (1€ દ્વ]પા૪૯વંત્ 10101 15 11 દ્વિલા, દ્વ 14001101) 
ટપાંવલ.” - 0.1. ઇદ્વપા, ॥10"0 01૫01101 10 110 [0€558૪લ 01 પીટ 200 
€લા॥॥11. 


“0111 [01250111 દ્વ1 1011101 1ત1017લતંછુટ 01 11૯ 10117005 3151૯11 
1્વૉ1€ડ 50 દ€€૫1101) પ્ર1 પીલ 17011 ટાંપલા 11 1૯ [રિટ 
(1દ્વા દ્વ ૧૫૦૭1101 દ્વ 15€5 11 (100 1110 07101101 (10 '૯તંદ્વડ ત્વા'€ 
128119 1ભંછ્ાં?ઉ૫૬ 000145 01 10100101 0100 દ્વા 0001૮5 0૦1 
11011 દ્વા 01151010૪27 01 પીટ 10117005 5131011.” - 191. 
[રિતા€, 110 ૧€તાલ ૦૦૮ંડ. 
“3.011 પાટ ૫/૯5 દ્વા વંલ્વેપલ્લ્ત પ૯ [0દ્દ દ્વા1૩ 01 ડાલા, 
11€6ાંલૉ1€5, 110510, તંદ્વા1 ૦11૪, 41:01017 દ્વા ત્વા'લા1ધટલા પાતરા 070110 
110 5351૯1 ૦11100ૌદ્વા10ટ્યાં દ્વા1 15 1101૫1તલત.” 
“/310115111૪છ દ્વિત! 110 111તંપ ૨0૦૫0૦દ્વાં0ા (પ૯) 15 0 દ્વ 
1.€૪010015 (1૯ 011) 010 301050 10૯દ$ દ્વા-€ 11 [0€1[€€1 11111011) 
પ1 [00તલ1 5900100૦.” - 17.1.. 148€011તદ્વા, 1110 5િ101€ 11 1લી. 
રામપ્રકાશ (ડા.), યજ્ઞ-વિમર્શ, સત્યાર્થ પ્રકાશન, કરક્ષેત્ર, ૧૯૭૭, (ક) પાન ૬૫-૮૮ 
(ખ) ૭૨-૭૮. 

૦૦૦ 


:47 : વેદ-વિમર્શ 


9 લેખક પરિચય 9૦ 


ડૉ. રામપ્રકાશ પ્રસિદ્ધ શિક્ષાશાસ્ત્રી, વૈજ્ઞાનિક, 
સમાજસેવક, રાજનીતિજ્ઞ, લેખક અને અદ્ભુત 
છે.દે વાગ્મી છે. જન્મ : હરિયાણાના તંગૌર ગામમાં, 
| | ઓક્ટોબર ૧૯૩૯માં. પિતાજી : શ્રી પ્રભુદયાલજી 
| આર્ય. રસાયણશાસ્ત્રમાં પંજાબ યુનિવર્સિટીમાંથી 
પીએચ.ડી. ચેકોસ્લોવાકિયા, અમેરિકા વગેરે અનેક 
ચ દેશોનો અધ્યયન, અનુસંધાન અને પ્રચાર હેતુ પ્રવાસ. 
કત પજીબ વુતિવસિટીમાંથી ૨૦૦૧માં પ્રોફેસર રૂપે 
નિવૃત્ત. કુરુક્ષેત્ર યુનિવર્સિટીના પ્રો. વાઇસ ચાન્સેલર, હરિયાણા સરકારમાં 
રાજ્યમંત્રી, રાજ્યસભામાં સાંસદ અને કાંગડી ગુરુકુળ યુનિવર્સિટીના 
કુલાધિપતિ રહ્યા. લગભગ એક સો જેટલા શોધપત્ર અને અનેક પુસ્તકોના 
લેખક તથા સંપાદક. લેખનકાર્ય બદલ અનેકવાર પુરસ્કૃત. તેમણે લખેલાં 
યજ્ઞવિમર્શ, સત્યાર્થપ્રકાશ વિમર્શ, ગુરુ વિરજાનંદ દંડી તથા પંડિત ગુરુદત્ત 
વિદ્યાર્થીનાં જીવનચરિત્ર વગેરે પુસ્તકોને વાચકોએ ખૂબ જ આવકાર્યા છે. લાલા 
લાજપતરાય દ્વારા ૧૮૯૧માં અંગ્રેજીમાં લખાયેલ પંડિત ગુરુદત્ત વિદ્યાર્થીનું 
જીવનચરિત્ર તથા પંડિતજીના લેખોના સંપાદનમાં તેમની યોગ્યતા સ્પષ્ટ ઝલકે 
છે. છેલ્લે તેમના દ્વારા સંપાદિત ૭૫૦ પાનાંનો અંગ્રેજી ગ્રંથ “આર્યસમાજ 
એન્ડ ધ વૈદિક વર્લ્ડ વ્યૂ' આર્યસમાજ અને મહર્ષિ દયાનંદ વિષયક જાણકારીના 
પ્રામાણિક સંદર્ભ ગ્રંથનું સ્થાન પામ્યો છે. પંજાબ યુનિવર્સિટી, ચંદીગઢમાં 
૧૯૭૩માં દયાનંદ ચેયરની સ્થાપના કરવી તથા એ જ યુનિવર્સિટીના રસાયણ 
વિભાગનું નામ “પંડિત ગુરુદત્ત વિદ્યાર્થી હોલ' કરાવવું એ તેમનું વિશેષ પ્રદાન 
રહ્યું છે. તેમણે લખેલા “વેદ-વિમર્શ'નું મૂળ હિંદીમાં સાત વાર પ્રકાશન થયું 
છે, જે તેની લોકપ્રિયતાનું પ્રમાણ છે. તેનો અંગ્રેજી અનુવાદ “ધ વેદાઝ' શીર્ષકથી 
પ્રકાશિત થઈ ચૂક્યો છે. 


